ma 
KUWA 


IPU 


KITABU 
CHA 


IBADA ZA KANUNI 


NA 
KUHUDUMU SAKRAMENTI JI 


PAMOJA NA 


KAWAIDA ZA KANISA 


UA E- ILIVYO DESTURI YA 
Ni NI SA | KANISA LA UNGUJA 
ti YANA Maida N : 
ai mia WI ; SI | KAN | AA 
aman AA IA ua Society of SS. Peter 6 Paul Ltd. 
A ; Great Smith Street, S.W. 1 


ITABU hiki kilikubaliwa na Bwana Askofu 
na Mapadre mwezi wa Septemba 1917; 
kikaamriwa kupigwa chapa, kwa idhini ya 
Bwana Askofu, katika mkutano mkuu wa 
Mapadre waliokutanika katika Kanisa la Hego- 
ngo, Muheza, Januari 22, 1918. Basi tokea sasa 
hapana amri ya kusoma Kitabu cha Ibada 
kinginecho katika makanisa yetu, ila hiki tu. 
Basi, kila mtu afahamu ya kuwa hiki ndicho 
Kitabu cha Ibada na Sala kilichoamriwa kuso- 
mwa katika makanisa yetu yote. Hakunaruhusa 
ya kusoma vinginevyo, wala kuvibadilibadili 
vilivyoagizwa humu. 
Mu FRANK ZANZIBAR: 


Siku Kuu ya Ufunuo, 1919. 


Kwa kuwa ni nusu tu ya kitabu hicho cha 
1919 iliyopigwa chapa upya 1925, na nusu ile 
iliyobaki inahitajiwa na Mapadre kwa Ibada za 
Kanisa letu; kitabu hiki kilichopigwa chapa 
sasa ndicho chenye sehemu ile ya kitabu cha 
1919 iliyobaki. 

Basi umeonekana wakati wa kufaa kupanga 
upya na kuzidi kutengeneza mambo yaliyomo 
katika kitabu hiki, na tena kuongeza mengine 
yaliyohitajiwa ili kizidi kufalia Ibada na Sala 
za Kanisa. 

Sasa Kitabu hiki kilivyo ndicho chenye idhini 
yetu. 

4 THOMAS ZANZIBAR: 
4 VINCENT MASASI : 


Siku Kuu ya Pentekote, 1927. 


FAHIRISI 


uk. 

1. Kufanya Wanafunzi R 3 K I 
2. Kupaka Mafuta Wanafunzi wa Ubatizo a 3 
3. Ubatizo Utakatifu . ; i ; : ; 7 
4. Ubatizo wa Watoto Wachanga . 9 : Sa 
5. Ubatizo wa Mgonjwa Kitandani ; : . 19 
6. Kutimiza Kawaida za Ubatizo . Aa - .. 21 
7. Kubariki Maji Matakatifu ; ; ; 25 
8. Kushukurukwa Mtuyeyote . ” : 27 
9. Kushukurukwa Mwanamke . g 5 - 29 
10. Litania ya Kanisa . ; ; 3 : 3 
I1. Maji ya Baraka ; ; 4 ” ; . 46 
12. Missa Takatifu | > ; ; . -—49 
13. Uimbo wa Kushukuru. ; 3 . 
14. Ghofiraya Wafu . 3 A : ; .. BI 
15. Ushirika pasipo Missa E ; ; : . 4 
16. Ibada yaBaraka . p E y A BI 
Iy. Kipaimara . ; i ; : 89 
18. Kutangaza Habari za Ndoa “ ; ; .. 92 
19. Ndoa Takatifu ; ; ; ..—93 
20. Kitubio cha Kanisa ; . ; R - 105 
21. Toba. . . . ; 5 “ 2. 110 
22. Ushirika wa Mgonjwa . ; ; : . IJI 
23. Kupakwa Mafuta . s l ; ; . 115 
24. Sakramentiza Mwisho. z 3 5 . IZI 
25. Kumwombea aliye Kufani F ; ; 123 
26. Kuwaombea Waliofariki . ; . ; . IZI 
27. Kuzikwa Mkristo . ; ; A : . 136 
28. Kuzikwa Mtoto Mchanga : . A . 149 
29. Kuzikwa Mwanafunzi . 5 ; ; 154 
30. Sala za Kanuni : ; a 5 . 157 


vii 


AMRI KUMI 


. Usiwe na miungu mingine ila Mimi. 
- Usijifanyizie sanamu ya kuchora ukaiabudu. 
. Usilitaje bure Jina la Bwana Mungu wako. 


. Ikumbuke Siku ya Bwana, uitakase ; 
sita fanya kazi. 


. Waheshimu baba yako na mama yako. 
Usiue. 

. Usizini. 

. Usiibe. 

. Usimshuhudie jirani yako uwongo. 

. Usitamani vitu vya watu. 


Ww 
za. 
aa Ua 


HA 
o 


AMRI ILIYO KUU 


Mpende Bwana Mungu wako, kwa moyo 
wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa 
akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. 
Mpende jirani yako kama nafsi yako. 


viii 


AMRI ZA KANISA 


1. Kuungama dhambi zetu kwa padre na 
kupokea Ushirika panapo Siku Kuu ya Pasaka. 

2. Kuungama dhambi zetu kwa padre kila 
tuangukapo katika dhambi kubwa. 


3. Kuhudhuria Missa kila Siku ya Bwana na 
Siku Kuu iliyo ya faradhi. 

4. Kutoa sadaka za kulisaidia Kanisa la 
Mungu gharama zake. 


5. Kufunga chakula panapo siku za kufunga, 
isipokuwa tumepewa ruhusa ya Askofu, au 
Padre wa mtaa, au ya Kasisi ye yote wakati 
tuungamapo. Tena nyama ni mwiko kila siku 
ya Ijumaa. 

6. Marufuku ndoa isifanyike tangu Majilio 
hata Kuzaliwa, wala tangu J. 5 ya Majivu hata 
Pasaka. 


7. Kabla ya kupokea Ushirika Ut. ni maru- 
fuku : tusile cho chote, wala kunywa. 


ik 


AMRI YA KUFUNGA 


I. Usile cho chote, wala usivute tumbako 
wala kuitafuna, wala usinywe cho chote (isipo- 
kuwa ni kunywa maji au chai au kitu kisicho 
kileo mara moja tu) tangu saa 6 ya usiku wa 
manane hata saa 9 ya alasiri. 

2. Nenda kwenye mkutano wa Wakristo, 
ukashirikiane nao katika kuomba na kuombea. 
Usipozuiwa kwa neno la haki, yafaa kuihudhuria 
Missa Takatifu. Yakupasa kuongeza sala zako 
siku hizo kumi, na kutoa sadaka ili kusaidia 
kazi ya Kanisa. 

3. Ukipenda kufunga siku zote za Kwaresima, 
na siku nyinginezo, ni sadaka zako kwa Mwe- 
nyezi Mungu. 


SIKU ZA KUFUNGA 
1 Siku hizi kumi :— 


1. Kila Ijumaa ya Kwaresima. 
2. Ijumaa Kuu. 
3. Kila Ijumaa ya Robo Mwaka. 


SIKU ZENYE 
MISSA YA FARADHI 


KWA WAKRISTO WOTE 


1 Siku hizi zilizotajwa chini Missa ni ya 
Jaradhi kwa wote; kila Mkristo hana budi 
kuihudhuria Missa Takatifu siku hizi, 


. Kila Siku ya Bwana mwaka mzima. 
Siku Kuu ya Kuzaliwa Bwana. 

. Ufunuo wa Bwana. 

. Kupaa kwa Bwana. 


. Mwili Mtukufu wa Kristo. 
(Lakini ni halali kutadhimisha Siku Kuu 
hii Siku ya Bwana ifuatayo.) 
0. Kustarehe kwa Mariamu B. Mb. 
7. Siku Kuu ya Watakatifu wote. 


NA 


AL 


1 Siku hizo kila Mkristo aihudhurie Missa. 


Ki 


NJIA YA NEEMA 
NA 
TUMAINI LA UTUKUFU 


j 
Jj v 
> 
JI 
Jj WA 
, nA ji 
Wa Ww . 
cd? Ji | ti 
AA al KA 
N ' 
SI YU ki - 
ga ha ” 
a za ZA 
ASIE ZA 
AA YA 
Aha 
ya AI 
z Wi Y II 
AGA : SU 
: walai. 5 
WI UA 
WA ki 
LINI Maa UN ; 
ZU Ia 
NIA 
ka 
k 7 
Ua 
vi 
NI za 
E UA ka 
YI YA 
YI 
; KI 
Ng r yA WAS 
S iji NA 
AA ia e ii! 
li DI 


KAWAIDA YA KUFANYA 
WANAFUNZI 


1 Watakao kufanywa Wanafunzi na wasimame 
penye mpaka wa Wanafunzi, kwa taratibu; 
Kasisi asimame kuelekeana nao, Mhudumu 
wake akisimama naye, ameileta misalaba ya 
kuwavika. 


1 Ndipo Kasisi aseme, 
Mwataka nini, wanangu ? 


R7. Nataka kukubaliwa kuwa mwanafunzi 
wa Kristo. 


Basi, toeni ahadi zenu, tuziseme fungu kwa 
fungu. 


Nitafanya bidii kuzishika amri za Mwenyezi 
Mungu : Baba yangu na Bwana wangu. 

Nitafanya bidii kumkataa Shetani siku zote : 
na kuacha uchawi : hirizi ; kupiga bao : sadaka 
za wafu : na mabaya yote ya namna hii. 

Nitafanya bidii kuacha ngoma mbaya : uashea 
rati : ulevi: uwongo : matukano: na dhambi 
nyinginezo zote, 

Nitafanya bidii kuja Kanisani kila Siku ya 
Bwana : na kufundishwa na Mwalimu wangu 
mara mbili kila juma. 


Mwenyezi Mungu akusaidien:i, mzishike ahadi 
hizi. Ami, 
B 1 


Kufanya Wanafunzi 


1 Ndipo wapige magoti, na Kasisi kabambe 
kila mmoja, 

N. nakuingiza katika cheo cha Wanafunzi wa 
Bwana Yesu Kristo , katika Kanisa lake Katholiko. 
(ndipo amvike msalaba) Pokea msalaba huu, 
dalili ya kuwa Yesu Kristo alikufa msalabani 
kwa ajili yako wewe, na ya kuwa hata leo 
anakunyoshea mikono yake akulinde na kuku- 
bariki. 

1 Wote wakiisha kupewa misalaba, Kasisi 
ASEME, 


Tuombe, 


Mwenyezi Mungu, uwaangalie watu hawa 
waombao kufundishwa wapate Ubatizo Utakatifu; 
uwarehemu ; Uwatie imani na toba ; ili wasafike 
katika dhambi zao, na kutolewa gizani ; hati- 
maye wakaonekane wamestahili kubatizwa na 
kuondolewa dhambi zao. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


Mwenyezi Mungu akuongozeni katika njia 
ya kweli, akufikisheni kwa furaha kwenye 
Ubatizo wake Utakatifu. Amin, 


KAWAIDA YA KUPAKA 
MAFUTA WANAFUNZI 
WA UBATIZO 


JINSI YA KUPOKEA WANAFUNZI WA KA- 
WAIDA KATIKA CHEO CHA WANAFUNZI 
WA UBATIZO 


4 Wakati wa Missa kablu hajawaruhusu 
Wanafunzi, au wakali mwingine unaofaa, Kasisi 
aende akasimame kati ya Wanafunzi wa kawaida, 
akiikabili madhbahu ; mbele yake waliochaguliwa 
kupakwa mafuta, wameipa kisogo madhbahu, 
wamkabili Kasisi. 


-$ Ndipo Kasisi aseme, 
Mwataka nini, wanangu ? 
Rj. Nataka kubatizwa. 


| Kisha awaonye Wakristo, ili wawaombee 
waliochaguhiwa. 

Ndugu wapenzi, kwa kuwa watu wote wa- 
mezaliwa na dhambi, wala hawawezi kum- 
pendeza Mungu, bila wazaliwe mara ya pili 
kwa maji na Roho Mtakatifu ; nakusihini 
tumwombe Mungu. Baba, kwa Jina lake Bwana 
wetu Yesn Kristo, awajalie watu hawa wazidi 
kuutamani Ubatizo Utakatifu, na kupewa imani 
na toba, hata wakastahili kubatizwa na Roho 
Mtakatifu, na kufanywa viungo hayi vya Kristo. 

3 


Wanafunzi wa Ubatizo 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, umewajalia watu hawa 
wajitakie Ubatizo Utakatifu na ondoleo la 
dhambi zao ; Tunakuomba upende kuwakubali, 
kama ulivyotuahidi kwa maneno ya Mwana 
wako mpendwa, aliyesema, Ombeni mtapata ; 
tafuteni, mtaona ; bisheni, mtafunguliwa. Basi 
utupe sisi tunaokuomba sasa: tuone sisi 
tunaotafuta ; utufungulie mlango sisi tubishao ; 
watu hawa wapewe imani na toba, wakazidi 
kutengana na dhambi, hata wakastahili ku- 
karibishwa katika ufalme wako wa milele na 
kufanywa watoto wako. Kwa Yeye, Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


1 Kisha Kasisi awasaili watakao Ubatizo 
maswali haya, nao wamjibu mmoja mmoja, 

Wamkataa Shetani na kazi zake zote ? 

RJ. Namkataa Shetani na kazi zake zote. 

Wazikataa anasa za dunia na fahari yake ? 

R/. Nazikataa anasa za dunia na fahari yake, 

Wazikataa tamaa mbaya za mwili ? 

RJ. Nazikataa tamaa mbaya za mwili. 


1 Kisha aseme, 

Nakuamuru, Shetani, YA kwa Jina la Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, uwatoke watu hawa, 
ukaende mbali nao, kwa kuwa Bwana Yesu 
Kristo amewaitia Ubatizo wake Utakatifu, na 
kufanywa viungo vya Mwili wake. Kwa hiyo, 
Ee Pepo mlaaniwa, uifahamu hukumu uliyoa- 
ndikiwa, wala usithubutu kuwaonea watu hawa, 
ambao kwamba Kristo amewakomboa kwa 
damu yake ya thamani, akawachagua waingie 
kundi lake kwa Ubatizo wake huu, 


4 


aa GA 


Wanafunzi wa Ubatizo 


1 Kisha Kasisi amtie kila mmoja alama ya 
msalaba katika paji la uso wake kwa kidole gumba 
kimechovywa katika mafuta ya Wanafunzi, 
aseme, 


Msalaba wa Kristo uwe kati yako na Shetani 
siku zote. Nawe, mwanangu, upigane naye 
kwa ushujaa mpaka mwisho. Amin. 


1 Kisha aisome Injili. 
V. Bwana akae nanyi. 
R7. Akae na roho yako. 


Sehemu ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa 
na Yohana Mtakatifu. 


Ndipo : Palikuwa na mtu mmoja wa Mafari- 
sayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi ; 
huyu alikuja kwa Yesu usiku, akamwambia, 
Rabbi, twajua ya kuwa U Mwalimu, umetoka 
kwa Mungu ; kwa maana hakuna mtu awezaye 
kuzifanya ishara hizi uzifanyazo Wewe, ila 
Mungu awe pamoja naye, WYesu akajibu, 
akamwambia, Amin, amin, nakuambia, Mtu 
asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme 
wa Mungu. Nikodemo amwambia, Awezaje 
mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia 
tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? 
Yesu akajibu, Amin, amin, nakuambia, Mtu 
asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuuingia 
ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili 
ni mwili ; na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. 
(Sura 3.) 


V. Na Wewe, Bwana, uturehemu. 
R7. Tumshukuru Mungu. 


Wanafunzi wa Ubatizo 

| Kisha Kasisi aseme, WI 

Wanangu, tokea leo mmepewa ruhusa ya 
kufundishwa Sala ya Bwana na Imani ya 
Mitume. 

Basi, tuielekee madhbahu, na kusema fungu 
kwa fungu, 

Baba yetu, uliye mbinguni; Jina lako 
takatifu litukuzwe, Ufalme wako uje, Mapenzi 
yako yatimizwe, Hapa duniani kama huko 
mbinguni, Utupe leo riziki zetu. Utusamehe 
makosa yetu, Kama sisi tunavyowasamehe 
waliotukosa. Usitutie majaribuni, Lakini utuo- 
koe.na maovu. Amin. 

Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba 
mbingu na nchi. 

Na Yesu Kristo, Mwana wake pekee, Bwana 
wetu, Aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa 
Roho Mtakatifu, Akazaliwa na Bikira Mariamu, 
Akateswa zamani za Pontio Pilato, Akasulibiwa, 
Akafa, Akazikwa, Akashuka mahali pa wafu ; 
Siku ya tatu akafufuka, Akapaa mbinguni, 
Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba 
Mwenyezi ; Kutoka huko atakuja kuwahukumu 
watu wahayi na wafu. 

Namwamini Roho Mtakatifu ; Kanisa Taka- 
tifu, Katholiko; Ushirika wa Watakatifu ; 
Ondoleo la dhambi; Kiyama ya mwili, Na 
uzima wa milele, Amin. 


1 Kisha wamgeukie Kasisi tena, naye aseme, 
Tuombe. 


Mwenyezi Mungu uishiye milele, Baba wa 
mbinguni, tunakushukuru kwa unyenyekevu 
kwa kuwa umetuita tuijue neema yako, na 
6 


Ubatizo 


kukuamini : Uwajalie watu hawa wazidi kuku- 
amini na kukutii, ili wastahili kuzaliwa mara 
ya pili, na kufanywa warithi wa wokofu wa 
milele, Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 

Bwana apende kuwakaribisha katika ujamaa 
wa Watakatifu wake, na kuwaweka salama 
pamoja nao, na kuwapa uzima wa milele, 
Amin. 


€| Ndipo awaruhusu Wanafunzi kama kawaida, 


UBATIZO UTAKATIFU 


(| Sala hii isitumike kwa mtu ye yote asiyepa- 
kwa mafuta ya Wanafunzi kama ilivyoamriwa. 


1 Wakiisha kukusanyika panapo Maji ya 
Ubatizo, wakimwelekea Kasisi na kwipa kisogo 
madhbahu, Kasisi aseme, 


DUGU wapenzi, kwa kuwa watu wote 
wamezaliwa na dhambi, wala hawawezi 
kumpendeza Mungu, bila wazaliwe mara ya pili 
kwa maji na Roho Mtakatifu; nakusihini 
tumwombe Mungu Baba, kwa Jina lake Bwana 
wetu Yesu Kristo, awajalie watu hawa jambo 
hili wasiloweza kulipata kwa asili ya ubinadamu ; 
ni kubatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu, na 
kukaribishwa katika Kanisa Takatifu la Mungu, 

na kufanywa viungo hayi vya Kristo. 
7 


Ubatizo 
Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, uishiye milele, kwa kuba- 
tizwa Mwana wako mpendwa, Yesu Kristo, 
katika mto Yordani, ulitakasa maji yaoshe 
dhambi kwa jinsi ya siri : Tunakusihi uwata- 
zame watu hawa kwa rehema zako ; uwaoshe, 
uwatakase kwa Roho Mtakatifu; ili wawe 
thabiti katika imani, wafurahi katika tumaini, 
wakae imara katika upendo, hata wafike kwenye 
nchi ya uzima wa milele, na kumiliki huko 
pamoja nawe. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 

1 Kisha Kasisi awaambie watu watakaobati- 
zwa maneno haya, 

Wapenzi, mmekuja hapa kujitakia Ubatizo 
Utakatifu. Basi, hamna budi kukiri ninyi, 
mbele ya hawa Mashahidi wenu, na hawa wote 
waliopo, kwamba mtazidi kumkataa Shetani 
na kazi zake zote, mtaliamini daima Neno 
CA la Mungu, na kuzishika kwa utii amri 
zake, 


Nakulizeni, 


Utazidi kumkataa Shetani na kazi zake zote, 
na anasa za dunia na fahari yake, na tamaa 
mbaya za mwili, usizifuate wala kuongozwa 
nazo ? 

| Wajibu mmoja mmoja, 

RJ. Nitazidi kuzikataa zote. 

1 Kisha aseme, 

Wamwamini nani ? 

1 Waigeukie madhbahu, wajibu wote pamoja. 

Rj. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi Muu- 
mba mbingu na nchi. 

Na Yesu Kristo, Mwana wake pekee, Bwana 
z : 


Ubatizo 


wetu, Aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa 
Roho Mtakatifu, Akazaliwa na Bikira Mariamu, 
Akateswa zamani za Pontio Pilato, Akasulibiwa, 
Akafa, Akazikwa, Akashuka mahali pa watu; 
Siku ya tatu akafufuka, Akapaa mbinguni, 
Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba 
Mwenyezi ; Kutoka huko atakuja kuwahukumu 
watu wahayi na wafu. 

Namwamini Roho Mtakatifu ; Kanisa Taka- 
tifu, Katholiko; Ushirika wa Watakatifu; 
Ondoleo la dhambi; Kiyama ya mwili, Na 
uzima wa milele. Amin. 

| Wamgeukie Kasisi, 

Wataka kubatizwa uishike imani hii? 

11 Wajibu mmoja mmoja, 

R7. Ndiyo nitakayo. 

Utafanya bidii kuyatimiza mapenzi ya Mungu 
na kuzishika amri zake? 

R7. Nitafanya bidii kuzishika. 

| Kisha Kasisi aseme, 


Tuombe. 


Kama vile Mwokozi wetu Kristo alivyotuagiza, 
akatufundisha, tunathubutu kusema, 
Baba yetu. 


KUYATAKASA MAJI 


1 Ndipo Kasisi aseme, 

Mungu wa rehema, ujalie, Adamu wa kwanza 
aliomo katika watu hawa azikwe, mtu mpya 
akaonekane. Amin. 

Uwajalie tamaa zote mbaya zife ndani yao 
na mambo ya roho yaishi yakakue ndani yao. 
Amin, 

Br 9 


Ubatizo 


Uwajalie wawe na uwezo na nguvu za kushinda 
kwa shangwe Shetani, dunia, na mwili. Amin. 
Umjalie kila awekwaye wakfu kwa kazi na 
huduma yetu avikwe wema wako wa mbinguni, 
apate thawabu ya milele, kwa rehema zako, 


Ee Bwana Mungu Mtukufu; Uishiye na 
kutawala vyote milele na milele. Amin. 
| Ndipo Kasisi aubariki uvumba, kisha 


aseme au ambe, 

V. Bwana akae nanyi. 

R/. Akae na roho yako. 

Y. Inueni mioyo. 

JYy. Twaiinua kwa Bwana. 

V. Na tumshukuru Bwana Mungu wetu. 

R7. Ina haki, tena ni wajibu. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, tukushukuru, Bwana Mtakatifu, Baba 
Mwenyezi, Mungu wa milele, 

Kwa kuwa Mwana wako mpendwa, Yesu 
Kristo, alitoa katika ubavu wake mtakatifu 
maji na damu kwa masamaha ya dhambi zetu ; 
akawaagiza wanafunzi wake, waende wakafu- 
ndishe Mataifa yote, na kuwabatiza kwa Jina la 
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. 


Tunakusihi uziangalie sala za watu wako ' 


waliopo hapa ; uyatakase HY maji haya yaoshe 
dhambi kwa jinsi ya siri ; uwajalie watu hawa 
watakaobatizwa nayo wapokee neema yako 
kwa wingi, wakadumu katika hesabu ya watoto 
wako wateule. , 

Kwa Yeye, Bwana wetu Yesu Kristo Mwana 
wako; Aishiye na kumiliki pamoja nawe, 
katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, 
daima milele na milele, Amin. 

IO 


Ubatizo 
| Ndipo Kasisi ayafukizie maji mara tatu, 
kisha atwae stola nyeupe na kappa nyeupe. 

9 Kisha, ikiwa maji ni mengi, Kasisi amiwae 
atakayebatizwa kwa mkono wake wa kulia, 
akambatize, amtie chini ya maji mara tatu; mara 
moja amtlajapo BABA, mara moja amtajapo 
MWANA, mara moja amtajapo ROHO MTAKATIFU. 

| Ikiwa maji mi haba, Kasisi ammiminie 
atakayebatizwa maji kichwani mara tatu, ame- 
piga magoli ; mara moja amtajapo BABA, mara 
moja amtajapo MWANA, mara moja amtajapo 
ROHO MTAKATIFU. | 

N. Nakubatiza kwa Jina la Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu. Amin. 


Kisha Kasisi amtie alama ya msalaba 
utosini, kwa kidole gumba kimechovywa katika 
mafuta ya Wokofu, aseme, 


Nakutia alama > ya msalaba kwa mafuta ya 
Wokofu, iwe ishara ya kuwa umekwisha kuingia 
katika kundi la Kristo. Amin. 

| Ampe vazi safi. 

N. pokea vazi hili, mfano wa usafi wa roho 
yako, ukajiweke safi hata panapo kiti cha 


hukumu cha Bwana wetu Yesu Kristo, ili uupate 
uzima wa milele. Amin. 


1 Ampe mshumaa. 


N. pokea mshumaa huu, nuru yake ni mfano 
wa neema ya ubatizo wako; uzishike amri 
zote za Mungu, ili atakapokuja Bwana ukubaliwe 
naye ukakaribishwe pamoja na Watakatifu 
wake katika ufalme wake wa milele. Amin. 

JI 


Ubatizo 
| Awaonye waliobatizwa - hivi, 


Wanangu, niliwatia alama ya msalaba ili 
msione haya kuikiri imani yake Kristo aliyesuli- 
biwa, bali, mkiwa chini ya bendera yake, 
mpigane kwa ushujaa na dhambi, dunia, na 
Shetani ; mkadumu kuwa askari na watumwa 
amini wa Kristo hata mwisho wa maisha genu. 
Amin. 


9 Kisha Kasisi aseme, 


Ndugu wapenzi, kwa kuwa watu hawa 
wamezaliwa mara ya pili, na kuingizwa katika 
Mwili wake Kristo, ndio Kanisa lake, na tum- 
shukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo haya 
mema aliyowapa; na kwa moyo mmoja 
tumwombe, watu hawa waishi tangu sasa kwa 
jinsi walivyoanza leo. 


Tuombe. 


Tunakushukuru kwa moyo, Ee Baba wa 
rehema, kwa kuwa umependa watu hawa 
wazaliwe mara ya pili na Roho yako Mtakatifu, 
ukawachagua wawe watoto wako, na kuwaingiza 
katika Kanisa lako Takatifu. Nasi tunakusihi 
kwa unyenyekevu, uwajalie wawe wafu kwa 
mambo ya dhambi, wawe hayi kwa mambo ya 
haki; na kama walivyokwisha kushiriki kufa 
kwa Mwana wako, uwajalie kushiriki na kufufuka 
kwake ; hata kwa mwisho, waurithi ufalme wako 
wa milele, pamoja na wateule wa Kanisa lako 
Takatifu. Kwa Yeye, Kristo Bwana wetu. Amin. 


Msaada wa Mungu ukae nasi daima. Amin. 
12 


UBATIZO WA WATOTO 
WACHANGA 


$ Wakiisha kukusanyika panapo Maji ya 
Ubatizo, wakimwelekea Kasisi na kuipa kisogo 
madhbahu, Kasisi aseme, 

Ndugu wapenzi, kwa kuwa watu wote wame- 
zaliwa na dhambi, wala hawawezi kum- 
pendeza Mungu, bila wazaliwe mara ya pili kwa 
maji na Roho Mtakatifu ; nakusihini tumwombe 
Mungu Baba, kwa Jina lake Bwana wetu Yesu 
Kristo, awajalie watoto hawa jambo hili wasilo- 
weza kulipata kwa asili ya ubinadamu; ni 
kubatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu, na 
kukaribishwa katika Kanisa Takatifu la Mungu, 
na kufanywa viungo hayi vya Kristo, 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, muishiye milele, kwa 
kubatizwa Mwana wako mpendwa, Yesu Kristo, 
katika mto Yordani, ulitakasa maji yaoshe 
dhambi kwa jinsi ya siri: Tunakusihi, uwata- 
zame watoto hawa kwa rehema zako ; uwaoshe, 
uwatakase kwa Roho Mtakatifu; ili wawe 
thabiti katika imani, wafurahi katika tumaini, 
wakae imara katika upendo, hata wafike 
kwenye nchi ya uzima wa milele, na kumiliki 
huko pamoja nawe. Kwa Kristo Bwana wetu. 
Amin. 


$ Kisha Kasisi awaambie watu waliowaleta 
watakaobatizwa maneno haya, 


13 


Ubatizo wa Watoto 


Wapenzi, mmekuja hapa kuwatakia watoto 
hawa Ubatizo Utakatifu. Basi hamna budi, 
kwa ajili yao, kuahidi mbele ya hawa wote 
waliopo, kwamba watamkataa Shetani na kazi 
zake zote, wataliamini daima Neno takatifu la 
Mungu, na kuzishika kwa utii amri zake. 

1 Kisha Kasisi awasaili Wadhamini maswali 
haya, 

Wamkataa Shetani na kazi zake zote? 

RJ. Namkataa Shetani na kazi zake zote. 

Wazikataa anasa za dunia na fahari yake? 

R7. Nazikataa anasa za dunia na fahari yake. 

Wazikataa tamaa mbaya za mwili ? 

R7. Nazikataa tamaa mbaya za mwili. 

| Kisha aseme, 

Nakuamuru, Shetani, M4 kwa Jina la Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, uwatoke watoto 
hawa, ukaende mbali nao, kwa kuwa Bwana 
Yesu Kristo amewaitia Ubatizo wake Utakatifu 
na kufanywa viungo vya Mwili wake. Kwa 
hiyo, Ee Pepo mlaaniwa, uifahamu hukumu 
uliyoandikiwa, wala usithubutu kuwaonea watoto 
hawa, ambao kwamba Kristo amewakomboa 
kwa damu yake ya thamani, akawachagua 
waingie kundi lake kwa Ubatizo wake huu. 

| Kisha Kasisi amiie kila mmoja alama ya 
msalaba katika paji la uso wake kwa kidole gumba 
kimechovywa katika mafuta ya Wanafunzi, aseme, 

Msalaba wa Kristo uwe kati yako na Shetani 
siku zote. Nawe, mwanangu, upigane naye 
kwa ushujaa mpaka mwisho... Amin. 

1 Kisha aisome Injili. 

V. Bwana akae nanyi. 

R/. Akae na roho yako. 


14 


Ubatizo wa Watoto 


Sehemu ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa 
na Marko Mtakatifu. 

Ndipo : Wakamletea Yesu watoto wachanga 
ili awaguse ; wanafunzi wake wakawakemea 
wao waliowaleta. Lakini Yesu alipoona aka- 
chukizwa sana, akawaambia, Waacheni watoto 
wachanga waje kwangu, msiwazuie; kwa 
maana watoto kama hawo ufalme wa mbinguni 
ni wao. Amin, nawaambieni, Ye yote asiyeu- 
kubali ufalme wa Mungu kama mtoto mchanga 
hatauingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka 
mikono yake juu yao, akawabariki. (Sura 10) 

V. Na Wewe Bwana uturehemu. 

R7. Tumshukuru Mungu. 

| Kisha aseme, 

Wamwamini nani? 

1 Wadhamini waigeukie madhbahu, wajibu 
wote pamoja. 

R7. Namwamini Mungu. 

1 Wamgeukie Kasisi. 

Wataka kubatizwa uishike imani hii? 

R7. Ndiyo nitakayo. 

Utafanya bidii kuyatimiza mapenzi ya Mungu 
na kuzishika amri zake ? 

R7. Nitafanya bidii kuzishika. 

| Kisha Kasisi aseme, 

Tuombe. 


Kama vile Mwokozi wetu Kristo alivyotuagiza, 
akatufundisha, tunathubutu kusema, 
Baba yetu. 


KUYATAKASA MAJI. 


“:$| Ndipo Kasisi aseme, 
> Mungu wa rehema, ujalie, Adamu wa kwanza 


Ta 


Ubatizo wa Watoto 


aliomo katika watoto hawa azikwe, mtu mpya 
akaonekane. Amin. 

Uwajalie tamaa zote mbaya zife ndani yao na 
mambo ya roho yaishi yakakue ndani yao. 
Amin. 

Uwajalie wawe na uwezo na nguvu za ku- 
shinda kwa shangwe Shetani, dunia, na mwili. 
Amin. 

Umjalie kila awekwaye wakfu kwa kazi na 
huduma yetu avikwe wema wako wa mbinguni, 
apate thawabu ya milele, kwa rehema zako, Ee 
Bwana Mungu Mtukufu ; Uishiye na kutawala 
vyote milele na milele. Amin. 

| Ndipo Kasisi aubariki uvumba, kisha aseme 
gu aimbe, 

V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako, 

Y. Inueni mioyo. 

R7. Twalinua kwa Bwana. 

. Na tumshukuru Bwana Mungu wetu. 

RJ. Ina haki, tena ni wajibu. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, tukushukuru, Bwana Mtakatifu, Baba 
Mwenyezi, Mungu wa milele. 

Kwa kuwa Mwana wako mpendwa, Yesu 
Kristo, alitoa katika ubavu wake mtakatifu 
maji na damu kwa masamaha ya dhambi zetu ; 
akawaagiza wanafunzi wake, waende waka- 
fundishe Mataifa yote, na kuwabatiza kwa Jina 
la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. 

Tunakusihi uziangalie sala za watu wako 
waliopo hapa ; uyatakase MM maji haya yaoshe 
dhambi kwa jinsi ya siri ; uwajalie watu hawa 
watakaobatizwa nayo wapokee neema yako kwa 
16 


ai 


Ubatizo wa Watoto 


wingi, wakadumu katika hesabu ya watoto 
wako wateule. 

Kwa Yeye, Bwana wetu Yesu Kristo Mwana 
wako; Aishiye na kumiliki pamoja nawe, 
katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, 
daima milele na milele, Amin. 

1 Ndipo Kasisi ayafukizie maji mara tatu, 
kisha atwae stola nyeupe na kappa nyeupe. 

$ Kisha mdhamini mmoja amlete mtoto, 
amshike mikononi mwake, kichwa cha mtoto 
kimelazwa katika mkono wake wa kushoto. 
Kasisi ambatize mtoto, ammiminie maji kichwani 
mara tatu ; mara moja amtajapo BABA, mara 
moja amtajapo MWANA, mara moja amtajapo 
ROHO MTAKATIFU. 

N. Nakubatiza kwa Jina la Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu. Amin. 

$/ Kisha Kasisi amtie alama ya msalaba 
utosini, kwa kidole gumba kimechovywa katika 
mafuta ya Wokofu, aseme, 

Nakutia alama FA ya msalaba kwa mafuta 
ya Wokofu, iwe ishara ya kuwa umekwisha 
kuingia katika kundi la Kristo. Amin. 

| Ampe vazi safi. 

N. pokea vazi hili, mfano wa usafi wa roho 
yako, ukajiweke safi hata panapo kiti cha 
hukumu cha Bwana wetu Yesu Kristo, ili uupate 
uzima wa milele. Amin. 

11 Ampe mshumaa. 

N. pokea mshumaa huu, nuru yake ni mfano 
wa neema ya ubatizo wako ; uzishike amri zote 
za Mungu, ili atakapokuja Bwana ukubaliwe naye 
ukakaribishwe pamoja na Watakatifu wake 
katika ufalme wake wa milele, Amin. 


17 


Ubatizo wa Watoto 


| Awaonye waliobatizwa hivi, 

Wanangu, niliwatia alama ya msalaba, ili 
msione haya kuikiri imani yake Kristo aliyesuli- 
biwa, bali, mkiwa chini ya bendera yake, mpigane 
kwa ushujaa na dhambi, dunia, na Shetani ; 
mkadumu kuwa askari na watumwa amini wa 
Kristo hata mwisho wa maisha zenu. Amin. 

| Kisha Kasisi aseme, 

Ndugu wapenzi, kwa kuwa watoto hawa 
wamezaliwa mara ya pili, na kuingizwa katika 
Mwili wake Kristo, ndio Kanisa lake, na tum- 
shukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo haya 
mema aliyowapa ; na kwa moyo mmoja tu- 
mwombe, watoto hawa waishi tangu sasa kwa 
jinsi walivyoanza leo. 
WA Tuombe. 

Tunakushukuru kwa moyo, Ee Baba wa 
rehema, kwa kuwa umependa watoto hawa 
wazaliwe mara ya pili na Roho yako Mtakatifu, 
ukawachagua wawe watoto wako, na kuwaingiza 
katika Kanisa lako Takatifu. Nasi tunakusihi 
kwa unyenyekevu, uwajalie wawe wafu kwa 
mambo ya dhambi, wawe hayi kwa mambo ya 
haki; na kama walivyokwisha kushiriki kufa 


kwa Mwana wako, uwajalie kushiriki na. 


kufufuka kwake ; hata kwa mwisho, waurithi 

ufalme wako wa milele, pamoja na wateule wa 

Kanisa lako Takatifu. Kwa Yeye, Kristo Bwana 

wetu. Amin. 

>” Msaada wa Mungu ukae nasi daima. Amin. 
1 Mtoto mchanga, amebatizwa hajapata akili, 

hana budi kufundishwa yote wafundishwayo 

WANAFUNZI, wa kawaida na wa Ubatizo, kabla 

hajaletwa kwa Askofu ili apewe Kipa Imara, 

18 


UBATIZO WA MGONJWA 
KITANDANI 


9 Ikiwapo nafasi, kwanza watu wote waliopo 
wapige magoti, wakaseme, 

Baba yetu. 

€ Kisha mgonjwa aongozwe aseme sala za 
imani na toba, au watu waziseme kwa ajili yake, 

Mungu wangu nakuamini ; Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu. Uniokoe sasa kwa Ubatizo ;; 
Unilete kwako mbinguni, 

Mungu wangu nasikitika sana ; kwa kuwa 
nimetenda dhambi. Nataka kuziacha dhambi 
zangu zote; Naomba uziondoe zote ; Kwa 
Ubatizo huu. 

1 Ikiwa ni mtoto mdogo anayebatizwa sala 
hizo zislsenwe. 

9 Ndipo Padre, au mtu mwingine atakayem- 
batiza yule mgonjwa, ammiminie maji kichwani 
hata paji la uso wake, mara tatu; mara moja 
amtajapo BABA, mara moja amtlajapo MWANA, 
mara moja amtajapo ROHO MTAKATIFU. 


1 Asikose kusema maneno haya, 

N. Nakubatiza kwa Jina la Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu. Amin, 

11 Ndio mwisho. 


4 Mwenye haki ya kumbatiza mgonjwa saa 
ya kufa ni Mkristo ye yole, asipokuwapo Padre, 
wala” Shemasi, wala Msomaji, wala Mwalimu. 


Ubatizo wa Mgonjwa 


Mwanamke ana haki ya kumbatiza asipokuwapo 
mwanamume. Mtu wa mwisho wa kumbatiza 
Ni yeye aliyemzaa mgonjwa, bali aweza asipoku- 
wapo mwingine. Walakini wagonjwa wasibati- 
zwe ila saa ya kufa tu. 


0 Mwenye haki ya kubatizwa kitandani ni 
mtu adhaniwaye hatapona, anakufa. 
Lakini marufuku wasibatizwe watu hawa. 


(1) Asiyeanza kumjua Mungu wala Bwana 
Yesu Kristo, 


(2) Asiyetubia dhambi zake, wala hajakiri 
kuziacha akijaliwa kupona, wala kuanza kute- 
ngeneza hali yake. 


(3) Asiyetoa kauli wala dalili ya kutaka 
Ubatizo alipokuwa mzima. Lakini iwapo wakati 
wa ugonjwa amejaliwa kuongoka kwa Kristo, 
ndipo aweza kubatizwa. j 


1 Mtoto mchanga ye yote na abatizwe saa ya 
kufa. 


1 Mgonjwa akibatizwa kitandani, yule aliye- 


mbatiza ana lazima kumwarifu Padre wa mtaa 


bila kukawia. 


1 Mgonjwa akijaliwa kupona asikose kuletwa 
Kanisani, Kasisi apate kutimiza kawaida za 
UBATIZO zilizoachwa pale alipobatizwa kitandani. 
Kisha, hana budi kufundishwa, na kuyamaliza 
mafundisho yake yote, kabla hajaletwa kwa 
Askofu ili apewe Kipa Imara. 


20 


ji 


KUTIMIZA KAWAIDA ZA 
UBATIZO 


JINSI YA KUMKARIBISHA KATIKA KANISA TAKATIFU 


KATHOLIKO MTU ALIYEBATIZWA UGONJWANI, AU 
MTU YE YOTE ASIYEBATIZWA KWA KAWAIDA ZA 
KANISA KATHOLIKO. 


11 Aliyebatizwa ugonjwani akapona, na aletwe 
Kanisam bila kukawia ili akaribishwe katika 
Kanisa. Akiwa ni mtu mzima, na awepo Mdha- 
mini wake, au akiwa ni mtoto mchanga na 
wawepo Wadhamini wawili, kama kawaida. 

$ Wakiisha kukusanyika panapo mahali pa 
Ubatizo wakimwelekea Kasisi na kuipa kisogo 
madhbahu, Kasisi aseme, 

Ndugu wapenzi, nawajulisheni ya kuwa mtu 
(au mtoto) huyu amebatizwa ugonjwani kwa 
kawaida ya Kanisa iliyo kanuni. Basi msikili- 
zeni huyu aliyembatiza akinijibu maswali yangu. 

Ndipo amsaili yule aliyembatiza. 

Alibatizwa lini? 

Alibatizwa na nani? 

Alibatizwa mbele ya nani ? 

Alibatizwa kwa kitu gani? 

Alibatizwa kwa maneno gani ? 

Basi, ndugu, mmesikia ya kuwa mtu (au 
mtoto) huyu amebatizwa kama ilivyo kawaida 
ya Kanisa Katholiko. j 

| Kisha Kasisi amsaili yule aliyebatizwa ; 
na akiwa ni mtu mzima ajibu mwenyewe, au 
Mdhamini wake amsaidie kujibu, au Kasisi 
amsemeshe ; akiwa ni mtoto mchanga Wadhamini 
na wajibu kwa ajili yake. 

21 


Kutimiza Kawaida 


1 Aidha, ikiwa Kasisi amkaribisha mtu 
asiyebatizwa kwa kawaida za Kanisa Katholiko 
na aanze hapa. 

Wamkataa Shetani na kazi zake zote ? 
RJ. Namkataa Shetani na kazi zake zote. 

” Wazikataa anasa za dunia na fahari yake? 
—R/. Nazikataa anasa za dunia na fahari yake. 

Wazikataa tamaa mbaya za mwili ? 

RJ. Nazikataa tamaa mbaya za mwili. 

1 Kisha aseme, 

Nakuamuru, Shetani, MM kwa Jina la Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, ukae mbali na mtu 
(au mtoto) huyu, kwa kuwa Bwana Yesu Kristo 
amemwitia Ubatizo wake Utakatifu na kufanywa 
kiungo cha Mwili wake. Kwa hiyo, Ee Pepo 
mlaaniwa, uifahamu hukumu uliyoandikiwa, 
wala usithubutu kumwonea mtu (au mtoto) 
huyu, ambaye kwamba Kristo amemkomboa kwa 
damu yake ya thamani, akamchagua aingie 
kundi lake kwa Ubatizo wake huu. 

1 Kisha Kasisi amtie alama ya msalaba 
katika paji la uso wake, kwa kidole gumba kime- 
chovywa katika mafuta ya Wanafunzi, aseme, 


Msalaba wa Kristo uwe kati yako na Shetani 


siku zote, Nawe, mwanangu, upigane naye 
kwa ushujaa mpaka mwisho. Amin. 

| Kisha aseme, 

Wamwamini nani ? 

1 Wakristo wote waigeukie madhbahu, wajibu 
pamoja naye, 

Rj. Namwamini Mungu. 

| Wamgeukie Kasisi. 

Imani hii utaishika ? 

RJ. Nitaishika, 


22 


Kutimiza Kawaida 

Utafanya bidii kuyatimiza mapenzi ya Mungu 
na kuzishika amri zake? 

R7. Nitafanya bidii kuzishika. 

1 Kisha Kasisi aseme, 

Tuombe. 

Kama vile Mwokozi wetu Kristo alivyotuagiza, 
akatufundisha, tunathubutu kusema, 

Baba yetu. 

1 Ndipo Kasisi awae stola nyeupe na kappa 
nyeupe. 

1 Kisha Kasisi amtie alama ya msalaba 
utosini, kwa kidole gumba kimechovywa katika 
mafuta ya Wokofu, aseme, 

Nakutia alama MH ya msalaba kwa mafuta 
ya Wokofu, iwe ishara ya kuwa umekwisha 
kuingia katika kundi la Kristo. Amin, 

| Ampe vazi safi. 

N. pokea vazi hili, mfano wa usafi wa roho 
yako, ukajiweke safi hata panapo kiti cha 
hukumu cha Bwana wetu Yesu Kristo, ili uupate 
uzima wa milele. Amin. 

| Ampe mshumaa. 

N. pokea mshumaa huu, nuru yake ni mfano 
wa neema ya ubatizo wako ; uzishike amri zote 
za Mungu, ili atakapokuja Bwana ukubaliwe 
naye, ukakaribishwe pamoja na Watakatifu 
wake katika ufalme wake wa milele. Amin. 

1 Amwonye hivi, 

Mwanangu, nilikutia alama ya msalaba ili 
usione haya kuikiri imani yake Kristo aliyesuli- 
biwa, bali, ukiwa chini ya bendera yake, upigane 
kwa ushujaa na dhambi, dunia, na Shetani ; 
ukadumu kuwa askari na mtumwa amini wa 
Kristo hata mwisho wa maisha yako. Amin. 

23 


Kutimiza Kawaida 


| Kisha Kasisi aseme, 

Ndugu wapenzi, kwa kuwa mtu (au mtoto) 
huyu amezaliwa mara ya pili, na kuingizwa 
katika Mwili wake Kristo, ndio Kanisa lake, 
na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo 
haya mema aliyompa ; na kwa moyo mmoja 
tumwombe, mtu (au mtoto) huyu aishi tangu 
sasa kwa jinsi alivyoanza. 

Tuombe, 


Tunakushukuru kwa moyo, Ee Baba wa 
tehema, kwa kuwa umependa mtu (au mtoto) 
huyu azaliwe mara ya pili na Roho yako Mtaka- 
tifu, ukamchagua awe mtoto wako, na kumwi- 
ngiza katika Kanisa lako Takatifu. Nasi tunaku- 
'sihi kwa unyenyekevu, umjalie awe mfu kwa 
mambo ya dhambi awe hayi kwa mambo ya 
haki; na kama alivyokwisha kushiriki kufa 
kwa Mwana wako, umjalie kushiriki na kufufuka 
kwake ; hata kwa mwisho, aurithi ufalme wako 
wa milele, pamoja na wateule wa Kanisa lako 
Takatifu. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Msaada wa Mungu ukae nasi daima. Amin. 


| Aliyebatizwa kitandani na kukaribishwa | 


hivi asifundishwe Kipa Imara wala Ushirika 
Utakatifu mpaka kwanza amalize mafundisho 
ya nyuma aliyokosa, na kufundishwa habari za 
Toba. 


1 Iwapo Kasisi ana shaka lenye maana ya 
kwamba mtu hakubatizwa ilivyo kanuni, asiweze 
kupata hakika yake, na ambatize kama kawaida ; 
bali wakati ambatizapo aseme, 

N. Kama hujabatizwa, nakubatiza kwa Jina 
la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. 


24 


KAWAIDA YA KUBARIKI 
MAJI MATAKATIFU 


1 Chombo cha maji, na chumvi kidogo katika 
kisahani, viwekwe madhbahuni upande wa Wa- 
raka (au mahali Kasisi avahapo Missa) : na 
Kasisi asimame pale, amevaa kotta na stola ya 
rangi ya urujuani, Aseme, 

YV. Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 

R7. Aliyezifanya mbingu na nchi. 

Enyi pepo wabaya, nakuagizeni mwitoke 
chumvi hii iliyo kiumbe cha Mungu. Nakua- 
gizeni kwa Jina la -4 Mungu, Mungu 2 aliye 
hayi, Mungu 2 aliye Mtakatifu halisi, Chumvi 
hii iwafalie waaminio kwa wokofu wao; ili 
waichukuao waone afya ya roho na mwili ; 
ubaya wa Shetani usiwepo panapo chumvi hii, 
bali kila kitwana chake akimbie; kwa amri 
yake Yeye ajaye kuwahukumu wahayi na wafu, 
na ulimwengu wote kwa moto, Amin, 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu wa milele, tunakuomba kwa 
unyenyekevu, kwa rehema zako zisizo kiasi, 
upende kuibariki M4 chumvi hii na HA kuitakasa, 
ambayo kwamba umeiumba kwa matumizi 
yetu sisi wanadamu : Iwaletee waichukuao afya 
ya roho na mwili ; kila kitakachoguswa nayo 
kitengwe na uchafu, na kulindwa na maovu 
ya kishetani. Kwa, 


2? 


Kubariki Maji 


Enyi pepo wabama, nakuagizeni myatoke 
maji haya yaliyo kiumbe cha Mungu. Nakua- 
gizeni kwa Jina la 4 Mungu Baba Mwenyezi, na 
kwa Jina la 4 Bwana wetu Yesu Kristo Mwana 
wake, na kwa uweza wa 4 Roho Mtakatifu. 
Maji haya yafukuzie mbali nguvu zote za adui 
wetu ; yakamwondoshe na kumkimbiza pamoja 
na wafuasi wake walioasi ; kwa uweza wake 
Bwana wetu Yesu Kristo ajaye kuwahukumu 
wahayi na wafu, na ulimwengu wote kwa moto. 
Amin, 


Tuombe. 


Ee Mungu, kwa ajili ya wokofu wa wanadamu 
umependa Sakramenti ya Ubatizo ifanyike kwa 
maji; Ukubali maombi yetu, HA ukibariki hiki 
kiumbe chako; 'ili maji haya yatiliwe uweza 
wako wa Uungu ; yatufalie kufukuza pepo na 
kuponya maradhi; hata kitu cho chote cha 
kwetu kitakachonyunyiziwa nayo kitengwe na 
uchafu na kulindwa na maovu. Panapo maji 
haya ndipo yakimbie magonjwa yote na maradhi; 
wala zisiwepo hila zo zote za adui wetu ; bali 
maji haya yafukuzie mbali nasi kila kiwezacho 
kutudhuru, kisizidi kutukalia kwetu ; hata tu- 
pate kukaa salama na afya zetu kwa kuliitia 
Jina lako Takatifu. Kwa. 


| Ndipo Kasisi atie chumvi katika maji mara 
tatu, kwa jinsi ya kupiga alama ya msalaba 
kwayo, aseme, 

Chumvi TI ichanganywe na maji jawa kwa 
Jina la Baba na Mwara na Roho Mtakatifu, 
Ami. 
20 


e A 
Kushukuru 
YV. Bwana akae nanyi. 


R7. Akae na roho yako. 
Tuombe. 


Ee Mungu, asili ya uweza usiozuilika, Mfalme 
wa ufalme usiovunjika, Mshindaji Mtukufu 
mwenye kuwakanyaga wakuasio, mbele za 
uweza wako ukali wa adui hupoa wala hila zao 
hazifai neno : Tunakuomba kwa unyenyekevu 
na kutetemeka, ukubali kukitazama kiumbe 
hiki, maji kwa chumvi, na kupendezwa nacho ; 
ukiangaze kwa utukufu wako ; ukitakase kwa 
upendo wako ; ili po pote patakaponyunyiziwa 
nacho, kwa kuliitia Jina lako Takatifu, pasafike 
katika nguvu za Shetani na pepo zake, pakao- 
ndolewe hofu yote ya hila zake. Ujalie kila pa- 
napo kiumbe hiki safi ndipo awepo Roho Mtaka- 
tifu, akitulinda sisi tumwombao. Kwa. 
Aishiye .. . umoja wake Yeye huyu. 


KAWAIDA YA KUSHUKURU 
KWA MTU YE YOTE 


0 Mtu atakaye kutoa shukrani baada ya 
kupona katika “ugonjwa (au shida nyingineyo 
yote), afike Kanisani, apige magoti katika 
mahali pa kawaida. N dipo Kasisi amkabili, 
aseme, 

Huyu ndugu yetu amekuja kumtolea Mwenyezi 
Mungu shukrani kwa kuwa amemponya katika 


27 


Kushukuru ” 


ugonjwa wake (au shida yake) ; basi na tu:mshu- 
kuru Mungu pamoja naye. 


Ant, Mtukuzeni Bwana. 
Zab, 34. 


. Nitamhimidi Bwana kila wakati : 
Sifa zake kinywani mwangu daima. 
Katika Bwana toho yangu itajisifu : 
Wanyenyekevu wasikie wakafurahi. 
. Mtukuzeni Bwana pamoja nami: 
Na tuliadhimishe Jina lake pamoja. 
. Nalimtafuta Bwana akanijibu : 
Akaniponya na hofu zangu zote. 
5. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru: 
Wala nyuso zao hazitaona haya. 
6. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia : 
Akamwokoa na taabu zake zote. 
7. Malaika wa Bwana huwalinda wamchao : 
Na kuwaokoa. 
8. Onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema :; 
Yu heri mtu yule anayemtumaini. 
Utukufu. 


Ant, Mtukuzeni Bwana pamoja nami: 
tuliadhimishe Jina lake pamoja. 


| Kisha Kasisi aseme, 


H 


> 


Ww 


Aa 


na 


Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 

Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 

Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu, 

Baba yetu, 
28 


| 


Kushukuru 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa unye- 
nyekevu, kwa kuwa umekubali kumponya 
huyu mtumishi wako katika ugonjwa 
wake (au shida yake) : Tunakusihi, Ee Baba 
wa rehema, umjalie akushukuru kwa moyo; 
ayatimize mapenzi yako, na kufuata utakatifu 
na haki, hata aufikie ufalme wa upendo wako. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu, ikae nawe daima, Amin. 

1 Ndipo Kasisi amnyunyizie.magi mata- 
katifu. WA 

| Mtu atoaye shukrani atie sadaka yake 
katika mfuko uliowekwa tayari. 

1 Aidha, yafaa aupokee Ushirika Utakatifu 
siku ile ile. 


KAWAIDA YA KUSHUKURU 
KWA MWANAMKE 
BAADA YA KUZAA MTOTO 


1 Mwanamke aliyezaa mtoto wajibu wake 
ni kutoa shukrani na kuomba baraka kabla mtoto 
wake hajabalizwa. Basi na afike Kanisani, apige 
magoti katika mahali pa kawaida. Ndipo Kasisi 
amkabili, aseme, 

Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kwa 
wema wake kukujalia uzae salama, na kuku- 
hifadhi katika hatari nyingi za wakati wa 
kuzaa ; basi na umshukuru Mungu kwa moyo, 
useme, 

29 


Kushukuru 
Ant. Msaada wangu. 
Zab. 121. 


1. Nitainua macho yangu niitazame milima : 

Msaada wangu utatoka wapi? 
2. Msaada wangu u kwa Bwana : 

Aliyezifanya mbingu na nchi. 
3. Asiache mguu wako usogezwe : 

Asisinzie akulindaye. 
4. Hatasinzia wala .hatalala usingizi : 

Yeye aliye mlinzi wa Israeli. 
5. Bwatra ndiye mlinzi wako :” 
; Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. 
6. Jua halitakupiga mchana : 

Wala mwezi wakati wa usiku. 
7. Bwana atakulinda na mabaya yote : 

: Atakulinda roho yako. 
8. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo : 

Tangu sasa na hata milele. 

Utukufu. j 
Ani. Msaada wangu Uu kwa Bwana: 
zifanya mbingu na nchi. 

€| Kisha Kasisi aseme, 


Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 

Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 

Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 


Baba yetu. 

Y. Ee Bwana, umwokoe mwanamke huyu 
mtumishi wako. 

R7. Anayekutumaini Wewe. 
39 


Aa ————— 


Kushukuru 


V. Ee Bwana, uwe kwake ngome yenye 
nguvu. 
R7. Adui asimpate. 
V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
RJ. Kilio changu kikufikie, 
. Bwana akae nanyi. 
Ri. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa unye- 
nyekevu, kwa kuwa umekubali kumwokoa 
mwanamke huyu mtumishi wako katika uchungu 
mwingi na hatari za kuzaa : Tunakusihi, “Ee 
Baba wa rehema, umjalie kwa msaada wako 
aishi kwa imani; na kuenenda upendavyo 
Wewe katika maisha haya, hata aushiriki 
utukufu wa milele katika maisha yatakayokuji; 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 

Baba yetu wa mbinguni akujalie amani ya 
roho na raha ya mwili. Amin. 

Bwana Yesu Kristo akulinde na maovu yote, 
akufikishe salama kwenye utukufu wake. Amin. 

Roho Mtakatifu akutakase hata ukautimize 
wito ulioitiwa naye. Amin, 

Mariamu Mtakatifu, Mama wa Mungu, aku- 
ombee : Watakatifu wote wa Mungu wakuo- 
mbee: Malaika zote watakatifu wakulinde. 
Amin. 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu, ikae nawe daima. Amin. 

1 Ndipo Kasisi amnyunyizie maji mata- 
katifu. 

Mwanamke atoaye shukrani atie sadaka 
yake katika mfuko uliowekwa tayari. 


31 


Kushukuru 


9 Aidha, yafaa aupokee Ushirika Utakatifu 
siku Weile. j KAA 

< Ikiwa mtoto wake alikuwa si riziki, au 
amekufa kabla mama yake hajashukuru, yafaa 
kusema Zaburi 124 badala ya Zaburi IZI. 


Ant, Msaada wangu. 
Zab, 124. 


1. Kama isingalikuwa Bwana aliyekuwa pa- 
moja nasi : 
Israeli na aseme sasa, 
2. Kama isingalikuwa Bwana aliyekuwa pa- 
moja nasi ; 
Bin Adamu alipotushambulia. 
3. Papo hapo wangalitumeza hayi: 
” Hasira yao ilipowaka juu yetu. 
. Papo hapo maji yangalitugharikisha : 
Mto ungalipita juu ya roho zetu. 
. Papo hapo yangalipita juu ya roho zetu : 
Maji yafurikayo. 
., Na ahimidiwe Bwana: 
Asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno 
yao. j 
7. Roho yetu imeokoka kama ndege katika 
mtego wa wawindaji : 
Mtego umevunjika nasi tumeokoka. 
8. Msaada wetu u katika Jina la Bwana : 
Aliyezifanya mbingu na nchi. 
Utukufu. 
Ant. Msaada wangu u kwa Bwana : 
zifanya mbingu na nchi, 


AA IN 


aliye- 


3: 


LITANIA YA KANISA 


1 Liatania hii isemwe au iimbwe kabla ya 
Missa kila Ijumaa mwaka mzima, isipokuwa 
m Siku Kuu ya cheo cho chote, ndipo Litania 
1SLSEMWE. 

| Aidha, Siku za Kuombea, na Siku Kuu ya 
Marko Mtakatifu, Litania iimbwe kabla ya 
Missa, kwa kuandamana ikiwezekana; au 
wakati mwingine katika Makanisa yenye ka- 
waida ya kuandamana. 


Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu, 
Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, utusikie. 
Kristo, utusikie. 


Mungu Baba, wa mbinguni, 
Uturehemu masikini wenye dhambi. 
Mungu Mwana, Mkombozi, 
Uturehemu masikini wenye dhambi. 
Mungu Roho Mtakatifu, 
Uturehemu masikini wenye dhambi, 
Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, 
Uturehemu masikini wenye dhambi. 


Mariamu Mtakatifu, Mama wa Mungu Mwo- 
kozi wetu, Utuombee. 


(9 33 


Litania 


Enyi Malaika Watakatifu tia Malaika Wakuu, 
na madaraja yote matakatifu ya Pepo Wabarikiwa, 
Mtuombee, j 

Enyi Baba Watakatifu, Manabii, Mitume, 
Mashahidi, Waungamaji, Mabikira, na jeshi 
lote barikiwa la mbinguni, Mtuombee. 

Na maovu yote, utuokoe, Bwana. 

Na dhambi zote, utuokoe, Bwana. 

Na hasira yako, utuokoe, Bwana. 

Na kupotea milele, utuokoe, Bwana. 

Na upofu wote wa moyo, utuokoe, Bwana. 


Na kiburi, majisifu, na unafiki, utuokoe, 
Bwana. 

Na husuda, chuki, na ukorofi, utuokoe, 
Bwana. 


Na kutokupendana kwote, utuokoe, Bwana. 

Na uasherati na ulevi, utuokoe, Bwana. 

Na dhambi nyingine zote za kufisha, utuokoe, 
Bwana. | 

Na madanganya yote ya dunia, 
Bwana. 

Na tamaa mbaya za mwili, utuokoe, Bwana. 

Na hila na jeuri za Shetani, utuokoe, 
Bwana. ; 

Na umeme na tufani, utuokoe, Bwana. 

Na tauni na maradhi, utuokoe, Bwana. 

Na nzige na njaa, utuokoe, Bwana. 

Na hatari za nyama, utuokoe, Bwana. 

Na vita, na uaji, na mauti ya ghafla, utuokoe, 
Bwana. 

Na fitina ya siri na kuasi, utuokoe, Bwana. 

Na elimu yote ya uwongo, utuokoe, Bwana. 

Na uzushi na kufarakana kwa Dini, utuokoe, 
Bwana. 


34 


utuokoe, 


Litania 


Kwa Siri ya Kufanyika mwili kwako kutaka- 
tifu, utuokoe, Bwana. 

Kwa Kuzaliwa kwako, utuokoe, Bwana. 

Kwa Kutahiriwa kwako, utuokoe, Bwana, 

Kwa Kubatizwa kwako, utuokoe, Bwana. 

Kwa Kufunga kwako na Kujaribiwa kwako, 
utuokoe, Bwana. 

Kwa Huzuni yako na Hari ya Damu, utuokoe, 
Bwana. 

Kwa Msalaba wako na Kuteswa kwako, 
utuokoe, Bwana. 

Kwa Kufa kwako kwa thamani na Kuzikwa 
kwako, utuokoe, Bwana. 


Kwa Kufufuka kwako kutukufu, utuokoe, 
Bwana. 
Kwa Kupaa kwako kwa ajabu, utuokoe, 


Bwana. 


Kwa Kuja kwake Roho Mtakatifu, utuokoe, 
Bwana. 


Wakati wote wa kutaabika kwetu, utuokoe, 
Bwana. 


Wakati wote wa kufanikiwa kwetu, utuokoe, 
Bwana. 

Saa ya kufa kwetu, utuokoe, Bwana. 

Siku ile ya hukumu, utuokoe, Bwana. 


Sisi wenye dhambi. 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kulitawala Kanisa 
Katholiko, lishike njia njema ; 

Utusikie, iwakusihi. 

Upende kuwaangaza Maaskofu wote, Makasisi, 
na Mashemasi, walieneze kwa kweli Neno lako ; 

Utusikie, twakusihi. 


lako Takatifu 


33 


Litania 

Upende kumhifadhi N. Askofu wetu, na 
kumwongoza katika kazi zake zote; 

Utusikie, iwakusihi, 

Upende kumbariki N. Mfalme wetu, na 
kumjalia amani katika ufalme wake wote ; 

' Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwavika Wakuu wa Serkali, na 
Wazee wote, neema, hekima, na akili ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwabariki watu wako wote, na 
kuwalinda ; 

Utusikie, twakusihi. ' 

Upende kuwapa mataifa yote umoja, amani, 
na urafiki ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kutujalia moyo wa kukupenda na 
kukucha, na kufuata kwa bidii amri zako ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuongeza hesabu ya watu wanaoku- 
fanyia kazi katika nchi hii; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwaleta katika njia yako Waisla- 
mu, Mabanyani, na wote wasioijua kweli yako; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende "kuwaimarisha wasimamao ; ; kuwa- 
fariji walio na moyo dhaifu ; kuwainua waa- 
ngukao ; na hatimaye kumwangusha Shetani 
chini ya miguu yetu ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwatunza wajane wote na yatima, 
na wote walio katika hatari, shida, na taabu ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwahifadhi wote wanaosafiri, katika 
nchi, hewani, na juu ya bahari ; 


36 


Litania 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwasaidia wanawake wote walio 
na utungu wa kuzaa ; wagonjwa wote ; na 
watoto wote walio wachanga ; 

Utusikie, twakusihi, 

Upende kuwahurumia wafungwa wote, na 
wote waliotekwa vitani ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende kuwasamehe adui zetu, nao watusingi- 
ziao na kutuudhi, uwageuze mioyo ; 

Utusikie, twakusihi. 

Upende 'kutuhifadhia mazao ya nchi kwa 
jinsi yake, tupate kuyafurahia wakati wake ; 

Utusikte, twakusihi. 

Upende kuwapa waaminifu wote walioifariki 
dunia faraja, nuru, na amani ; 

Utusikte, twakusihi. 

Upende kutujalia toba la kweli ; kutusamehe 
dhambi zetu zote, na ulegevu wetu, na ujinga 
wetu; utukirimie neema ya Roho yako 
Mtakatifu, ili tutengeneze maisha yetu kwa 
Neno lako takatifu ; 
Utusikie, twakusihi. 
Mwana wa Mungu ; 
Utusikie, twakusihi. 


Kristo, utusikie. 
Kristo, utusikie. 
Bwana, utuiehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Baba yetu. 


37 


Litania 


V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
RJ. Kilio changu kikufikie, 

V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe, 


Ee Mungu, ni sifa yako kurehemu na kusa- 
mehe siku zote: Uyakubali maombi yetu; na 
kwa huruma zako utufungue sisi tuliofungwa 
kwa minyororo ya dhambi zetu. Kwa. 

V. Bwana akae nanyi. 

RJ. Akae na roho yako. 

V. Bwana Mwenyezi na mwenye rehema 
atusikie. 

R7. Amin. 

Roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu 
wastarehe katika amani. 

R7. Amin. 


WAKATI WA VITA 


1 Mwisho wa Litania, baada ya Baba yetu, 
Umbwe, 

Ant. Ee Bwana, uondoke, uwe msaada wetu: 
utukomboe kwa ajili ya fadhili zako. 

Zab. Ee Mungu, tumesikia kwa masikio 
yetu, baba zetu wametuambia : matendo uliyo- 
yatenda siku zao, siku za kale, 

Utukufu. Ant. Ee Bwana. 

V. Ee Kristo, utulinde na adui zetu. 

R/. Uyaangalie kwa wema mateso yetu. 

V. Utazame kwa huruma huzuni yetu. 

R7. Utusamehe kwa rehema dhambi zetu. 

38 


ka 


Litania 

WY. Uzisikie kwa upole sala zetu. 

RJ. Ee Mwana wa Mungu aliye hayi, uture- 
hemu. 

V. Sasa na daima upende kutulinda, Ee 
Kristo. 

R7. Ee Kristo, utusikie, utusikie, Ee Kristo. 

| Ndipo Kasisi aimbe, 

V. Ee Bwana, utuokoe sisi watumishi wako. 

R/. Tunaokutumaini Wewe. 

Ee Bwana, uwe kwetu ngome yenye nguvu. 
. Adui asitupate. 

Ee Bwana, adui asituonee. 
. Wala mwana wa uovu asitutese. 

Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
. Kilio changu kikufikie. 

Bwana akae nanyi. 
. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Ee Bwana, tunakusihi, utazame kwa huruma 
udhaifu wetu : uyaepushie mbali nasi mabaya 
yote tuliyoyastahili ; utujalie tukutumaini Wewe 
katika taabu zetu zote, tuokoke mikononi mwa 
adui zetu, tukuabudu pasipo hofu katika 
utakatifu na kwa haki mbele zako siku zetu 
zote. Kwa. 

V. Bwana akae nanyi, 

RJ. Akae na roho yako. 

V. Bwana Mwenyezi na mwenye rehema 
atusikie. 

R/. Amin, 

Roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu 
wastarehe katika amani. 

R7. Amin, 


39 


Litania 


1 Sala nyingine. 

Ee Mungu, waweza kukomesha vita na 
kuwashinda adui zao wakutumainio : tunaku- 
sihi utusaidie, sisi watumishi wako tunaojitakia 
rehema ; ili tuondolewe ukali wa adui zetu, na 
kukuhimidi kwa shukrani isiyokoma, Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 


WAKATI WA NJAA 


1 Mwisho wa Litania, baada ya Baba yetu, 
#imbuwe, 

Ani. Bwana wetu mkuu na mwingi wa 
nguvu : akili zake hazina idadi. 


Zab. 147. 


1. Ni vyema kumwimbia Mungu wetu : maana 
kwapendeza, kusifu ni kuzuri. 

2. Bwana ndiye aijengaye Yerusalemi: hu- 
wakusanya waliotawanyika wa Israeli. 

3. Huwaponya waliopondeka moyo : na 
kuzifunga jeraha zao. 

4. Huihesabu idadi ya nyota: huzipa zote 
majina. 

5. Bwana wetu mkuu na mwingi wa 
nguvu: akili zake hazina idadi. 

6. Bwana huwategemeza wenye upole : hu- 
waangusha chini wasio haki, 

7. Mwimbieni Bwana kwa kushukuru : 
mwimbieni Mungu wetu kwa kinubi. 

8. Huzifunika mbingu kwa mawingu, huite- 
ngenezea nchi mvua: huyameesha majani 
milimani. 

40 


Litania 

9. Humpa nyama chakula chake: wana 
kunguru wamliliao. 

10. Hapendezwi na nguvu za farasi: wala 
hairidhii miguu ya mtu. 

11. Bwana huwaridhia wamchao : wazingo- 
jao fadhili zake, 

Utukufu. 

Ani, Bwana wetu mkuu na mwingi wa 
nguvu :; akili zake hazina idadi. 

| Ndipo Kasisi aimbe. 

V. Ee Bwana, uzifunike mbingu kwa mawingu 

R/. Na kuitengenezea nchi mvua. 

V. Uyameeshe majani kwa makundi. 

Rj. Na maboga kwa matumizi ya mwana- 
damu. 

V. Uinyweshe milima toka orofa zako. 

RZ. Nchi ishibe kwa mazao ya kazi zako. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

R/. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akae nanyi. 

Rj. Akae na roho yako. 

Tuombe. 

Mwenyezi Mungu, tunakusihi : Utujalie tuzi- 
tumainie rehema zako katika shida zetu zote ; 
utulinde kwa nguvu zako wakati wote wa 
kutaabika kwetu. Kwa. 

V. Bwana akae nanyi. 

RJ. Akae na roho yako. 

V. Bwana Mwenyezi na mwenye rehema 
atusikie, 

R7. Amin. 

Roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu 
wastarehe katika amani. 

Ry7. Amin. 


ca 41 


Litania 

1 Sala nyingine, 

Uzisikilize haja zetu, Ee Bwana, tunazokuo- 
mba kwa unyenyekevu : Na kwa rehema zako 
utuepushe na njaa ; ili sisi tuliojipatia adhabu 
kwa makosa yetu tuponywe kwa huruma zako. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


1 Kuomba mvua. 

Ee Mungu, ndani yako Wewe tunaishi, 
tunakwenda, tuna uhayi wetu : Utujalie mvua 
ya kadiri utakayoona vema ; ili sisi tupokee 
baraka zako za maisha haya, na kuzidi kutafuta 
kwa bidii baraka za milele. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


WAKATI WA MARADHI 


| Mwisho wa Lilania, baada ya Baba yetu, 
umbwe, 

Ant. Ee Bwana, uwafurahishe wote wakuta- 
futao : waseme daima, Atukuzwe Mungu. 


Zab. 70. 


1. Ee Mungu, uniokoe : Ee Bwana, unisaidie 
hima. 

2. Waaibike, wafedheheke : 
toho yangu. . 

3. Warudishwe nyuma, watahayarishwe : 
wapendezwao na shari yangu. 

4. Na warudi nyuma kwa sababu ya aibu yao : 
wanaosema, Ewe |! Ewe! 

5. Washangilie, wakufurahie : wote wakuta- 
futao. 


42 


wanaoitafuta 


Litania 
6. Waupendao wokofu wako : waseme daima, 
Atukuzwe Mungu. 
7: Nami ni masikini na mhitaji: Ee Mungu, 
unijilie kwa haraka. 
8. Ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu : 
Ee Bwana, usikawie, 
Utukufu. 
Ani. Ee Bwana, uwafurahishe wote waku- 
tafutao : waseme daima, Atukuzwe Mungu, 
9 Ndipo Kasisi aimbe, 
- Ee Bwana, utuokoe sisi watumishi wako. 
R7. Tunaokutumaini Wewe. 
MV. Ee Bwana, utupelekee msaada toka pata- 
katifu pako. 
RJ. Na kututegemeza toka Sayuni. 
Y. Ee Bwana, usitutende kwa kadiri ya 
hatia zetu. 
R;. Wala usitulipe kwa kadiri ya maovu 
yetu. 
V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
R7. Kilio changu kikufikie. 
V. Bwana akae nanyi. 
R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu mwenye rehema, unasikiliza 
kilio chao wenye toba na haja zao wenye 
kulemewa : Uzikubali dua zetu tunazokuomba 
katika taabu na misiba yetu ; utujalie mabaya 
yote, yatupatayo kwa hila ya Shetani au kwa 
werevu wa wanadamu, yaondolewe ; ili sisi 
watumishi wako tulindwe na madhara yote, 
tukushukuru daima katika Kanisa lako Takatifu. 
Kwa. 


43 


Litania 


V. Bwana akae nanyi. 

R7, Akae na roho yako. 

V. Bwana Mwenyezi na mwenye rehema 
atusikie. 

R7. Amin. 

Roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu 
wastarehe katika amani, 

R7. Amin. 

| Sala nyingine. 

Ee Mungu, hupendi mwenye dhambi afe, bali 
atubu akaishi : Uwatazame kwa huruma watu 
wako wanapokurudia ; ili tuondolewe mapigo 
yako, na kukutumikia kwa uaminifu. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin, 


MAOMBEZI MENGINE 


$ Sala nyingine zitumikazo mwisho wa 
Litania; yaani, baada ya Sala ya kawaida. 

Ee Bwana, tunakusihi, uzikubali dua zetu : 
Utusamehe dhambi zetu tunazoziungama kwako; 
ili tupewe ghofira na amani. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 

Ee Bwana, mwenye huruma isiyo kiasi, 
utuonyeshe rehema zako: Utusamehe dhambi 
zetu ; na kutuokoa katika adhabu tulizozistahili, 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Ee Mungu, wachukizwa kwa kosa na kuri- 
dhishwa kwa toba : Uzikubali kwa rehema sala 
za watu wako wakuombao ; utuepushie mbali 
hasira yako tunayostahili kwa dhambi zetu. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


44 


Litania 


Mwenyezi Mungu uishiye milele, umrehemu 
mtumishi wako N. Askofu wetu: Na kwa 
huruma yako uielekeze njia yake hata aupate 
wokofu wa milele ; ili kwa neema yako ayatake 
yakupendezayo, akayatimize kwa bidii yake 
yote. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Ee Mungu, kwako Wewe hutoka haja takatifu, 
mashauri mema, na matendo ya haki: Utupe 
sisi watumishi wako amani tusiyoweza kupewa 
na dunia ; ili, tukishika amri zako kwa moyo 
na kuondolewa hofu ya adui, tukae kwa amani 
chini ya hamaya yako, Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 

Ee Bwana, utuchome moto wa Roho Mtakatifu 
viuno na mioyo : Ili tukutumikie wenye miili 
safi; tukupendeze wenye mioyo safi. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 

Ee Mungu, umewaumba waaminifu wote na 
kuwaokoa: Uzijalie roho za watumishi na 
wajakazi wako ondoleo la dhambi zao zote; 
wapewe, kwa sala za pendo, masamaha waliyo- 
yataka siku zote. Uishiye na kumiliki, Mungu, 
milele na milele. Amin. 

Ee Bwana, tunakusihi, katika matendo yetu 
yote utuongoze kwa neema yako : Utufanikishe 
daima kwa msaada wako; ili sala zetu zote 
na kazi zetu zianze kwako, na kwako zifulizwe 
na kumalizika. Kwa Kristo Bwana wetu. 
Amin. 

Mwenyezi Mungu wa milele, Bwana wa 
wahayi na wafu, umewarehemu wote waliojulika 
kuwa wako, wakikuamini na kukutii : Tuna- 
waombea kwako tuwakumbukao mbele zako, 
wengine ,wangali wamo katika mwili hapa 


45. 


Maji ya Baraka 


duniani, wengine wamekwisha kutoka katika 
mwili na kufika ahera ; uwakarimie baraka 
zako, wasamehewe dhambi zao, wakapewe 
furaha za milele. Kwa. 


KAWAIDA YA KUNYUNYI.- 
ZIWA MAJI YA BARAKA 


9| Ibada hii itumike kabla ya Missa kila Siku 
ya Bwana mwaka mzima. 

Ani. Unisafishe, Ee Bwana, kwa husopo, nami 
nitakuwa safi : unioshe, nami nitakuwa mweupe 
kuliko thuluji. 

Zab. Unirehemu, Ee Mungu: kwa kadiri 
ya fadhili zako. 

Utukufu. 

Ant. Unisafishe, Ee Bwana, kwa husopo, 
nami nitakuwa safi : unioshe, nami nitakuwa 
mweupe kuliko thuluji. 

V. Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako. 

R7. Utupe wokofu wako. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

R7. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akae nanyi, 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Utusikie, Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, 
Mungu wa milele : Ukubali kumtuma Malaika 
wako mtakatifu kutoka mbinguni awajie wote 


40 


Maji ya Baraka 


wakaao nyumbani humu ; awahifadhi, awabu- 
rudishe, awaponye na kuwalinda. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


WAKATI WA PASAKA 


Anti. Naliona maji yakitoka hekaluni upande 
wa kuume, Haleluya : na wote waliofikiwa na 
maji hayo wakaokoka ; nao husema, Haleluya, 
Haleluya. 

Zab. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu 
mwema : kwa maana fadhili zake ni za milele. 

Utukufu. 

Ant. Naliona maji yakitoka hekaluni upande 
wa kuume, Haleluya : na wote waliofikiwa ria 
maji hayo wakaokoka ; nao husema, Haleluya, 
Haleluya. 

V. Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako. 
Haleluya. 

R7. Utupe wokofu wako. Haleluya. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

R7. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akae nanyi. 

Rj. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Utusikie, Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, 
Mungu wa milele : Ukubali kumtuma Malaika 
wako mtakatifu kutoka mbinguni awajie wote 
wakaao nyumbani humu; awahifadhi, awa- 
burudishe, awaponye na kuwalinda. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 


47 


Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, 


MISSA TAKATIFU 
MISSA YA WANAFUNZI. 


| Kasisi aseme, walu wote wakimwitikia, 
WA 4 Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Amin. 
V. Nitakwenda madhbahuni kwa Mungu. 
Ri. Kwa Mungu aliye furaha yangu na 
shangwe yangu. 


Zab. 43. 


(Tsisemwe katika Missa ya Wafu.) 


V. UNIHUKUMU, Bwana, unitetee kwa taifa 
lisilo haki : uniokoe na mtu wa hila, asio haki. 

R7. Kwa kuwa Wewe ndiwe Mungu wa nguvu 
zangu; kwa nini umenifukuza: kwa nini 
ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea ? 

Y. Niletewe nuru yako na kweli yako, 
ziniongoze : zinifikishe kwenye mlima wako 
mtakatifu na hata masikani zako. 

R/. Hivyo nitakwenda madhbahuni kwa 
Mungu, kwa Mungu aliye furaha yangu na 
shangwe yangu : nitakusifu kwa kinubi, Mungu, 
Mungu wangu. 

. Ya nini umeinama, roho yangu: na 
kufadhaika ndani yangu ? 

R/. Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja 
kumsifu : aliye afya ya uso wangu na Mungu 
wangu. 

V. Utukufu una Baba, na Mwana : na Roho 
Mtakatifu, 


49 


Missa 


RJ. Ulivyokuwa mwanzo : ulivyo sasa, uta- 
kavyokuwa milele. Amin. 

V. Nitakwenda madhbahuni kwa Mungu. 

Ri. Kwa Mungu aliye furaha yangu na 
shangwe yangu. 

V. YA Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 

R7. Aliyezifanya mbingu na nchi, 

1 Kasisi aseme, 

NAUNGAMA kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwenu, ndugu, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo, na maneno, na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Kwa hiyo nawasihi Wataka- 
tifu wote waniombee, nanyi, ndugu, mniombee 
kwa Bwana Mungu wetu. 

| Watu wakamjibu, 

MWENYEZI Mungu. akurehemu, akusamehe 
makosa yako, akufikishe kwenye uzima wa 
milele. Amin. 

1 Ndipo watu waseme, 

NAUNGAMA kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo, na maneno, na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Kwa hiyo nawasihi Wataka- 
tifu wote waniombee, na wewe, baba, uniombee 
kwa Bwana Mungu wetu. 

1 Kasisi awajibu, 

MWENYEZI Mungu akurehemuni, akusameheni 
makosa yenu, akufikisheni kwenye uzima wa 
milele. Amin, 

BWANA Mwenyezi na mwenye rehema atujalie 
masamaha, 24 ghofira, na ondoleo la dhambi 
zetu. Ami. 


50 


Missa 
Urudi Ee Mungu, utuhuishe. 
Watu wako wakufurahie. 
Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako. 
Utupe wokofu wako. 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
Kilio changu kikufikie. 
Bwana akae nanyi. 
Akae na roho yako. 


Tuombe. 


MWENYEZI Mungu, kwako Wewe mioyo yote 
i wazi, haja zote zimejuliwa, wala hakuna la siri 
usilolijua : Uyasafishe mawazo ya mioyo yetu 
kwa kutupuzia Roho yako Mtakatifu; ili 
tukupende hasa, na kuliadhimisha Jina lako 
takatifu kama itupasavyo. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


1 Akiubariki uvumba aseme, 

Mungu tutakayemtolea uvumba huu, apende >F kuubariki, 
Amin. : 

| Kisha asimame penye kitabu, aisome 


INTROIT. 


wanan 


1 Kisha asimame kati ya madhbahu, aseme 
pamoja na watu, au watu waimbe, 
Bwana, uturehemu (477.) 
Kristo, uturehemu (479.) 
Bwana, uturehemu (4797.) 

$ Kisha watu waseme, au waimbe, ikiwa 
imeamriwa, 

UTUKUFU una Mungu juu, katika nchi amani, 
kwa watu aliowaridhia. Twakusifu, twakuhimidi, 
twakuabudu, twakutukuza, twakushukuru kwa 
ajili ya utukufu wako mkuu, Bwana Mungu, 
Mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi. 


31 


Missa 


Bwana, Mwana pekee, Yesu Kristo ; Bwana 
Mungu, Mwana Kondoo wa Mungu, Mwana wa 
Baba, uzichukuaye dhambi za ulimwengu, 
uturehemu. Uzichukuaye dhambi za ulimwe- 
ngu, ukubali kuomba kwetu. Uketiye mkono wa 
kuume wa Mungu Baba, uturehemu, ; 

Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako Mtakatifu ; 
ndiwe peke yako Bwana ; ndiwe peke yako uliye 
juu, Yesu Kristo, pamoja na MA Roho Mtakatifu, 
katika utukufu wake Mungu Baba. Amin. 

Kisha Kasisi awakabili watu, aseme, 
. Bwana akae nanyi, 
RJ. Akae na roho yako. 
19 Askofu asema, 
V. Amani kwenu. 
R7. Ikae na roho yako.)| 
1 Akisimama penye kitabu, aseme, 
Tuombe. 
SALA, 


1 Kisha alitangaze somo, 

Somo katika Waraka wa N. Mtume mbariki- 
wa, kwa N. au, Somo katika kitabu cha Nabii N. 
SOMO. 

R/. Tumshukuru Mungu (isiimbwe). 


1 Kisha aisome, 
GRADUALE. 


1 Kabla ya Injili Kasisi aseme, kwa sauti ya siri, kati 
ya madhbahu, 

Mwenyezi Mungu, unitakase moyo na midomo, kama 
vile ulivyomtakasa midomo Nabii Isaya kwa kaa la moto. 
Kwa Ktisto Bwana wetu. Amin, 

Bwana unibariki: Bwana awe moyoni mwangu na 
Ta AMONI mwangu, ili niitangaze Injili yake inipasavyo. 

min, 


52 


Missa 


1 Akrubariki uvumba aseme, ; 

Mungu, tutakayemtolea uvumba huu, apende 4; kuubariki, 
Amin. 

1 Akimbariki Shemasi katika Missa Kuu, 

Bwana awe moyoni mwako na midomoni mwako, ili 
uitangaze Injili yake ikupasavyo. 'F Kwa Jina la Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, Amin. 


Kisha aseme, 
. Bwana akae nanyi. 
R7. Akae na roho yako. 
MM Sehemu ya Injili takatifu, kama ilivyoa- 
ndikwa na N. Mtakatifu. 
R7. Atukuzwe Bwana. 
INJILI. 


RJ. Asifiwe Kristo (ist mbwe). 


1| Siku ya Bwana, na Siku Kuu zilizo kubwa, 
hapa hufuata si 
HOTUBA. 


KUWARUHUSU WASIO AMANI 


9 Kila Siku ya Bwana Kasisi asimame kati 
ya Wanafunzi, akiikabili madhbahu, aseme, 

Wanafunzi, mwombeni Bwana. 

Sisi tuaminio tuwaombee Wanafunzi wote wa 
Kanisa Katholiko. 

| Kisha aseme, wakiitikia Wakristo na Wana- 
funzi. - 

Y. Ee Bwana, uwafundishe elimu ya haki. 

R7. Bwana, uwatehemu. 

V. Uwafunulie Injili ya kweli. 

R7. Bwana, uwarehemu. 

Y. Uwaunganishe na Kanisa lako Takatifu, 
Katholiko, Apostoliko. 

R7. Bwana, uwarehemu. 


53 


Missa 


Y. Ee Bwana, uwalinde na mabaya yote. 
R/. Bwana, uwarehemu. 


Tuombe. 


” BWANA, Mungu wetu, uliyempeleka Mwana 
wako pekee, Yesu Kristo, awe wokofu wa wana- 
damu wote : Tunakuomba uwaangalie watu- 
mishi wako, wanafunzi wake, uwape Ubatizo 
Utakatifu kwa wakati wako ; ili hawa, pamoja 
na sisi, walitukuze Jina lako takatifu la, Baba 
na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku 
zote na hata milele na milele, Amin. 

1 Ndipo awageukie Wanafunzi na kuwaru- 
husu. 

Wanafunzi wa Kristo, nendeni zenu. 

| Siku Kuu zisizo Siku. za Bwana ni halali 
kurukiza VY. na Wi. na kuisema Sala peke 
yake, 

| Kisha asimame kati ya watu wenye kitubio 
cha Kanisa, akiikabili madhbahu, aseme, 

Wenye kitubio cha Kanisa, ombeni. 


Sisi nasi tuwaombee hawa ndugu zetu wenye 
kitubio. 


Tuombe. 


Mungu Mwenyezi wa milele, Baba wa 
mbinguni : Tunakuomba uwatazame watu hawa 
wanaokurudia, kama yule mwana mpotevu 
alivyomrudia baba yake, akakubaliwa naye 
kwa kuwa alitubu ; . uwakubali, uwarudishe 
katika Kanisa lako takatifu, wenye hali ya sifa 
na heshima. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 


| Ndipo awageukie na kuwaruhusu. 
Wenye kitubio cha Kanisa, nendeni zenu. 


54 


“-Missa 


MISSA YA WAAMINIFU. 


9 Kisha watu waseme, au waimbe, "ikiwa 
imeamriwa, 

NAMWAMINI Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, 
Muumba mbingu na nchi, Na vitu vyote vinavyo- 
onekana na visivyoonekana. 

Na Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana pekee 
wa Mungu, Mwana wa azali wa Baba. Yu 
Mungu anatoka katika Mungu, Yu Nuru anatoka 
katika Nuru, Yu Mungu kweli anatoka katika 
Mungu kweli, Mwana wa azali asiyeumbwa, 
Mwenye Uungu mmoja na Baba, Kwa Yeye 
huyu. vitu vyote vyaliumbwa, Aliyeshuka 
kutoka mbinguni, kwa ajili yetu wanadamu, 
na kwa wokotu wetu. (Piga magoti) Akatwaa 
mwili kwa uweza wa Roho Mtakatifu katika 
Bikira Mariamu, Akawa mwana Adamu. 
(Simama) Akasulibiwa kwa ajili yetu, zamani 
za Pontio Pilato, Aliteswa, akazikwa. Siku ya 
tatu akafufuka kama yanenavyo Maandiko 
matakatifu, Akapaa mbinguni, Ameketi mkono 
wa kuume wa Baba. Naye atakuja tena kwa 
utukufu kuwahukumu watu wahayi na wafu, 
Na milki yake haina mwisho. 

Namwamini Roho Mtakatifu, Bwana, Mtoa 
uzima, Atokaye katika Baba na Mwana, 
Anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na. Baba 
na Mwana, Aliyenena kwa vinywa vya Manabii, 
Naamini Kanisa Moja, Takatifu, Katholiko, na 
Apostoliko. Nakiri Ubatizo umoja wa kuondolea 
dhambi. Natazamia Kiyama ya wafu, ea Na 
Uzima wa ulimwengu ujao. Amin. 


55 


Missa 


1 Kisha awakabili watu, aseme, 
V. Bwana akae nanyi; 


RJ. Akae na roho yako. 
1 Ndipo aikabili madhbahu, aisome 


OFFERTORIO. 


1 Kasisi aweke tayari mkate, na divai kwa maji, kama 
ilivyoamriwa katika amri za Kanisa la Unguja, akisema 
sala hizi, kila sala kwa wakati wake, kwa sauti ya siri, 


Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi, wa milele, uikubali 
sadaka hii safi, ambayo mimi mtumishi wako, nisiyestahili, 
ninakutolea, Ee Mungu wangu uliye hayi, wa kweli, kwa 
ajili ya dhambi na makosa yetu yasiyohesabika ; na kwa 
ajili ya wote wanaohudhuria, na kwa ajili ya Wakristo 
waaminifu wote, wahayi na wafu; itupatie wokofu na, 
mwisho wake, uzima wa milele. Amin, 

Mungu, uliuumba utu wetu mtakatifu kwa jinsi ya ajabu, 
ukaufanya upya kwa ajabu izidiyo ; utujalie kwa njia ya 
siri hii ya maji na divai, tushirikishwe Uungu wake asiyekataa 
kuushiriki utu wetu, Yesu Kristo Mwana wako, Bwana 
wetu ; Aishiye na kumiliki pamoja nawe, katika umoja wa 
Roho Mtakatifu, Mungu, daima milele na milele. Amin. 


Tunakutolea, Bwana, kikombe hiki cha wokofu, tukikuo- 
mba, kwa rehema yako, kipandishwe mbele yako mbinguni, 
kiwe na kibali machoni pako, kwa ajili ya wokofu wetu sisi 
na wa ulimwengu pia. Amin. 

Tukinyenyekea kwako, Baba, na kuleta majuto ya moyoni, 
tukubaliwe nawe: sadaka yetu itolewe vizuri leo mbele 
yako, ili ikupendeze Wewe, Bwana Mungu. 

Mungu Mwenyezi, wa milele, ututakasaye, uje: uibariki 
Ye sadaka hii iliyowekwa tayari kwa utukufu wa Jina lako, 


1 Akrtubariki uvumba aseme, 

Kwa kuombea Gabrieli Mbarikiwa, Malaika Mkuu, 
asimamaye kuumeni pa madhbahu ya uvumba, na kwa 
kuombea Watakatifu wote, upende, Bwana, kuubariki 1 
uvumba huu. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


1 Akiifukizia sadaka. 
Uvumba huu ulioubariki, Bwana, upae mbele zako; re- 
hema yako ikatushukie. 


56 


Missa 

1 Akiifukizia madhbahu, 

Sala yangu ipae, Ee Bwana, mbele zako kama uvumba: 
na kuinuka kwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. 

Uweke mlinzi, Ee Bwana, kinywani pangu : ungojee 
mlangoni pa midomo yangu. ; 

Usielekeze moyo wangu kunako jambo baya : nisizoelee 
matendo yasiyofaa ; pamoja na watu watendao maovu. 


1 Akimpa Shemasi chetezo. 
Bwana auwashe ndani yetu moto wa upendo wake, na 
mwako wa upendano wa milele. Amin. 


11 Akinawa mikono. 

Nitanawa mikono yangu kwa kutokuwa na kosa : nitazu- 
nguka madhbahu yako, Ee Bwana. Nipaaze sauti ya kushu- 
kuru : niieneze miujiza yako yote. Ee Bwana, nimependa 
makao ya nyumba yako : na mahali pa masikani ya utukutu 
wako. Usitie roho yangu pamoja na wenye dhambi: wala 
maisha yangu pamoja na watu wamwagao damu. Mikononi 
mwao mna madhara: na mkono wao wa kuume umejaa 
rushwa.. Lakini mimi kwa ukamilifu wangu nitakwenda : 
unikomboe, unirehemu. Mguu wangu unasimama palipo 
sawa : katika makusanyiko nitamtukuza Bwana, 

Utukufu una Baba, na Mwana: na Roho Mtakatifu. 

Ulivyokuwa mwanzo : ulivyo sasa, utakavyokuwa milele, 
Amin, 

| Akisimama kati ya madhbahu. 

Utatu Mtakatifu, uikubali sadaka hii tuitoayo kwako, 
tukimkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, alivyoteswa na 
kufufuka na kupaa mbinguni; nasi tunakuomba Watakatifu 
wako walioko mbinguni watuombee sisi tuwakumbukao 
hapa duniani. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


1 Kisha awakabili watu, aseme, 

OMBENI, ndugu, sadaka yangu na yenu iwe 
na kibali kwa Mungu, Baba Mwenyezi. 

Ri. Bwana aikubali hii sadaka mikononi 
mwako, kwa sifa na utukufu wa Jina lake, kwa 
faida yetu, na kwa faida ya Kanisa lake takatifu 
pia. 

Kasisi, kwa sauti ndogo, Amin. 


| Aseme kwa strt, 
SALA ZA SIRI. 
27 


Missa 


| Apaaze sauti, aseme, au aimbe, 
Daima milele na milele. 


. Amin. 
Bwana akae nanyi. 
. Akae na roho yako. 
Inueni mioyo. 
. Twaiinua kwa Bwana. 
Na tumshukuru Bwana Mungu wetu. 


. Ina haki, tena ni wajibu. 


SIKU YA BWANA. 


1 Siku ya Bwana, isiyo na Dibaji yake, 
aseme, au aimbe, 

NDIO wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Wewe, pamoja na Mwana wako pekee na 
Roho Mtakatifu, U Mungu mmoja, Bwana 
mmoja : umoja wako si mithili ya nafsi iliyo 
moja, bali ni Utatu wa Uungu mmoja. Kwa 
maana yote tuyaaminiyo juu ya utukufu wako 
tuliofunuliwa, ndiyo tuyaonayo juu ya Mwana 
wako, na juu ya Roho Mtakatifu, tusitie tofauti 
wala kupambanua. Hata tuukiripo Uungu wa 
kweli, wa milele, huabudika tofauti za nafsi, 
na umoja wa Uungu, na utukufu sawa sawa. 

Ndizo waziabuduzo Malaika na Malaika 
Wakuu, Makerubi nao, na Maserafi, ambao 
kila siku, kwa sauti moja, wanakuimbia hawa” 
achi, wakisema, 

58 


Missa 


Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye 74 mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 


SIKU ZA KAZI 


1 Siku za kazi zisizo na Dibaji yake, aseme, 
auambe, . 

NDio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Kwa Kristo Bwana wetu. 

Kwa Yeye sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye 4 mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 


29 


() 
” 
aa 
kwa 


7 


Aa 
NNA 
AS 


, 
2fy 
Sa > 
WI . LA d 
ni Na 
. 
- 
- 4, 


Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. 


Missa 


SALA YA KANUNI 


1| Ndipo Kasisi aseme, 

WENYEZI Mungu wa milele, tunakusihi 
uzipokee YA sadaka VA hizi HA zetu, 
pamoja na sala zetu. 

Tunakuomba ulipuuzie Kanisa lako Katholiko 
roho ya kweli na ya kupatana. 

Umlinde mfalme wetu, N. utujalie tutawaliwe 
chini yake kama vile upendavyo Wewe. 

Baba wa mbinguni, umbariki Askofu wetu, N. 
uwabariki na Maaskofu wote, na wote wachungao 
roho za watu, walihubiri neno lako kwa mafu- 
ndisho yao na kwa mwenendo wao safi. 

WAPE neema watu wako wote, wakutu- 
mikie kwa kweli siku zao zote. ; 

Tena, uwasaidie walio na taabu, huzuni, 
ugonjwa, au haja nyingineyo yote; hasa N. 
na N. 

Tunakuomba utubariki na sisi tuliopo hapa, 
tunafanya ukumbusho wa kufa kutukufu kwa 
Mwana wako, Kristo Bwana wetu. 4min. 

ASI tunakushukuru sana kwa kuwa 
umetuonyesha uweza wa neema yako 
katika Watakatifu wako wote; zaidi katika 
Mariamu Bikira mbarikiwa mtukufu, Mama wa 
Mwana wako Yesu Kristo, Bwana wetu na 
Mungu wetu; na katika Babu Watakatifu, 
katika Manabii, Mitume, na Mashahidi. 

Tunakuomba, Bwana, tuwafuatishe hawo, 
imani yao na utii wao, kwa Kristo Bwana wetu, 
Amin. 

61 


Missa 


ENA, Bwana, tunawatakia rehema 
: watumishi wako wote waliofariki dunia 
katika imani ; hasa N. na N. uwajalie, tunaku- 
sihi, rehema yako na amani ya milele, ukawafi- 
kishe pamoja na sisi, siku ya kiyama, kunako 
utukufu wa Mwana wako. 
Utujalie haya, Baba, kwa ajili yake Yeye, Yesu 
Kristo, Msuluhisha na Mwombezi wetu. Amin. 
E Mungu, Baba wa mbinguni, kwa wema 
na huruma zako ulitupa Mwana wako 
pekee, Yesu Kristo, afe katika msalaba kwa 
ukombozi wetu, naye alijitoa nafsi yake kuwa 
sadaka isiyo mfano, awe dhabihu timilifu, sadaka 
kamili, na kafara ya kutosha, kwa ajili ya dhambi 
za ulimwengu wote. (Hapa watu wote wapige 
magoti.) Ameliamuru kumbukumbu la kufa 
kwake kwa thamani, na, katika Injili yake taka- 
tifu, ametuusia tulifulize daima hata atakaporudi. 
TUSIKIE, tunakuomba, Ee Baba wa 
rehema, uvibariki 4 viumbe hivi vyako, 
AM mkate na MA divai, na kuvitakasa kwa Roho 
yako Mtakatifu na kwa Neno lako, viwe kwetu 
Mwili YA wa thamani wa Mwana wako Yesu 
Kristo, na Damu 4 yake. 
MIT usiku ule ule aliotolewa alitwaa mkate, 
akainua macho yake kwako, Mungu Baba 
Mwenyiezi, akashukuru, akau MA bariki, akau- 
mega,” akawapa wanafunzi wake, akisema, 
Twaeni, mle, HUU NDIO MWILI WANGU 
ULIOTOLEWA KWA AJILI YENU. Fanyeni hivi 
kwa ukumbusho wangu. 
A vivi hivi baada ya kula, akakitwaa 
kikombe, akashukuru, akaki >YH bariki, 
akawapa wanafunzi wake, akisema, Nyweeni 
62 


AA II 


Missa 


nyote hiki ; kwa maana HII NDIYO DAMU YANGU 
YA AGANO JIPYA, IMWAGIKAYO KWA AJILI YENU NA 
KWA WATU WENGI ILI IWE ONDOLEO LA DHAMBI. 
Fanyeni hivi, kila mtakapokunywa, kwa uku- 
mbusho wangu. Amin. 
WA hiyo, Ee Bwana, Baba wa mbinguni, 
sisi watumishi wako tunatoa Sadaka kwako, 
uliye peke yako Mtukufu, ndiyo vitu vyako 
ulivyotupa, Sadaka hii MA safi, Sadaka Mt takatifu, 
Sadaka Ha isiyo mawaa, Mkate H4 wa uzima 
wa milele, na Kikombe HA cha wokofu wa daima ; 
tukikukumbuka Kuteswa kutakatifu kwa huyu, 
Kristo, Mwana wako Bwana wetu, na Kufufuka 
kwake kwa uweza, na Kupaa kwake kutukufu ; 
na kukushukuru kwa mema yote kuliyotupatia. 
Amin. 
UNAKUOMBA, Baba uliye mwema, niku- 
bali Sadaka hii yetu ikutukuzayo na kuku- 
shukuru ; utujalie sisi, pamoja na Kanisa lako 
pia, masamaha ya dhambi zetu, na mema yote 
yaliyopatikana kwa mateso ya Mwana wako 
mpendwa. 
ASI, Ee Bwana, tunajitoa sadaka kwako, 
nafsi zetu, roho zetu, na miili yetu. 
Tunakuomba ye yote atakaevipokea vitakatifu 
hivi aushiriki vema Mwili H4 wa thamani wa 
Mwana wako Yesu Kristo na Damu H4 yake, 
ajazwe neema na baraka yako ya mbinguni, na 
kufanywa mwili mmoja naye. Amin. 
ASI tusiostahili tunakuomba, Ee Baba, 
| vuamuru Sadaka hii yetu ichukuliwe na 
Malaika wako mtakatifu, pamoja na sala zetu, 
kunako madhbahu ya juu, mbele yako Mungu 
uliye Mtukufu, Kwa YA Kristo 4 Bwana Hi wetu. 


63 


Missa 


Waapa vo Yeye, pamoja na HA Yeye,na 
ndani yake H4 Yeye, iwe kwako Mungu 
Baba H4 Mwenyezi, katika umoja wa Roho 4 
Mtakatifu, heshima yote na utukufu, 

Daima milele na milele, 

R7. Amin. 


Tuombe, 


Kama vile Mwokozi wetu Kristo alivyotuagiza, 
akatufundisha, tunathubutu kusema, 


ABA yetu, uliye mbinguni; Jina lako 

takatifu litukuzwe, Ufalme wako uje, 
Mapenzi yako yatimizwe, Hapa duniani kama 
huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu. Utusa- 
mehe makosa yetu, Kama sisi tunavyowasamehe 
waliotukosa. Usitutie majaribuni, Lakini 
utuokoe na maovu. Amin. 


TTUOKOE, tunakuomba, Ee Bwana, na 
maovu yote. Ukubali maombezi atuombe- 

ayo Mariamu Bikira wa daima, Mama wa 
Mungu, pamoja na Mitume wako wabarikiwa, 
na Watakatifu wako wote ; utupe amani siku 
zetu ; utusaidie kwa rehema zako, tukae mbali 
na dhambi siku zote, wala tusifadhaike kwa 
neno lo lote. Kwa Yeye, Bwana wetu Yesu 
Kristo Mwana wako; Aishiye na kumiliki 
pamoja nawe, katika umoja wa Roho Mtakatifu, 


Mungu, 
Daima milele na milele, 
R7. Amin. 
MANI ya H4 Bwana ikae 4 nanyi KA 
daima. 
RJ. Ikae na roho yako. 
64 


Aa ad 


Missa 
| Kwa sauti ya siri. 

KUA ametolewa kwa ajili yetu, Mwana 
Kondoo wetu wa Pasaka, tokea alipozichu- 
kua dhambi zetu mwilini mwake katika msalaba ; 
kwa kuwa Yeye ndiye Mwana Kondoo wa Mungu, 
azichukuaye dhambi za ulimwengu ; kwa hiyo 
tuishiriki karamu ya Bwana kwa mioyo safi, 

yenye furaha. 

11 Kwa sauli ya kusikika, pamoja na watu. 
WANA Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Uturehemu. 

Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 

dhambi za ulimwengu, Uturehemu. 

Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 

dhambi za ulimwengu, Utupe amani yako. 

1 Au, katika Missa ya Wafu. 
WANA Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Uwape raha. 

Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 

dhambi za ulimwengu, Uwape raha. 

Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 

dhambi za ulimwengu, Uwape raha ya milele. 

| Kwa sauti ya siri. 

(Isisemwe katika Missa ya Wafu.) 

WANA Yesu Kristo, uliwaambia Mitume 

wako, amani nakuachieni, amani yangu 
nakupeni : Usitazame dhambi zetu, bali uita- 
zame imani ya Kanisa lako ; ulijalie amani na 
umoja kama vile utakavyo mwenyewe ; Uishiye 
na kumiliki, Mungu, milele na milele, Amin. 

1 Katika Missa Kuu, ikiwa wakipeana AMANI, 

kwa sauti ndogo. 

V. Amani ikae nawe. 

R7. Ikae na roho yako. 


D 65 


Missa 


1 Kwa sauti ya siri, 

WANA Yesu Kristo, Mwana wa Mungu 

aliye hayi, kwa nia ya Baba na kwa uweza 
wa Roho Mtakatifu, umetupa uzima kwa kufa 
kwako: Ninakuomba, kwa Mwili na Damu 
yako takatifu, uniokoe katika dhambi zangu, 
na katika maovu yote; unitawale hata nia- 
mbatane na amri zako ; wala usiniache nitengane 
nawe; Uishiye na kumiliki pamoja na Yeye, 
Baba, na Yeye, Roho Mtakatifu, Mungu, daima 


milele na milele, Amin. 
UUSHIRIKI Mwili wako, Bwana Yesu 
Kristo, ninaoupokea, nisiyestahili, kusi- 


nipatie hukumu mbaya wala adhabu ; bali, kwa 
pendo lako, kunihifadhi na kuniponya, mwili 
na roho ; Uishiye na kumiliki pamoja na Mungu 
Baba, katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, 
daima milele na milele, Amin. 
ITAUPOKEA mkate wa mbinguni : 
litangaza Jina la Bwana. 
| Ndipo aseme mara tatu kwa siri, 
WANA, si stahili yangu Wewe uingie chini 
ya dari yangu ; lakini sema neno tu, na 
roho yangu itapona. 
11 Apokeapo Ushirika, kwa siri, 
WILI wa Bwana wetu Yesu Kristo unili- 
nde, mwili na roho, hata uzima wa milele. 


nita- 


IMRUDISHIE Bwana nini kwa ukarimu' 


wake wote alionitendea ? Nitakipokea 
kikombe cha wokotfu, nitalitangaza Jina la 
Bwana. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, 
nami nitaokoka na adui zangu. 

AMU ya Bwana wetu Yesu Kristo inilinde, 

mwili na roho, hata uzima wa milele. 
66 


E Missa 


1| Kengele ipigwe mara Kasisi aanzapo kusema, 
Bwana, si stahili yangu. Ndipo wakiwapo watu 
wanaotaka kushiriki waje wajipange tayari. 
Mhudumu aseme, kwa sauti ya taratibu, ya 
kusikika wema, pamoja na watu, 


BWANA, sistahili kuikaribia hii meza yako. 
Ninakuomba unijalie niile Nyama ya Mwana 
wako mpendwa Yesu Kristo, na kuinywa Damu . 
yake, ili mwili wangu wenye dhambi usafishwe 
kwa Mwili wake, na roho yangu kwa Damu 
yake ya thamani. Kwa VYeye, Kristo Bwana 
wetu. Amin. kia ; za una 


NAUNGAMA kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba nime- 
kosa sana, kwa mawazo, na maneno, na matendo; 
kwa kosa langu, kosa langu, kosa langu baya 
sana. Kwa hiyo nawasihi Watakatifu wote 
waniombee, na wewe, baba, uniombee kwa 
Bwana Mungu wetu. : 


9 Kasisi aelekeane, na upande wa waraka 
na kujibu, Se 

MWENYEZI Mungu akurehemuni, akusame- 
heni makosa yenu, akufikisheni kwenye uzima 
wa milele, Amin. 


BWANA Mwenyezi na mwenye rehema, aku- 
jalieni masamaha, > ghofira, na ondoleo la 
dhambi zenu. Amin. 


| Kasisi akiwageukia watu tayari kuwafikia 
ASeMme, 

HUYU ndiye Mwana Kondoo wa Mungu, 
azichukuaye dhambi za ulimwengu. 


67 


Missa 


| Kasisi aseme kwanza, kisha watu waseme, 
kisha Kasisi aseme tena, 

BWANA, si stahili yangu Wewe uingie chini 
ya dari yangu ; lakini sema neno tu, na roho 
yangu itapona. 

1 Akiwashirikisha, aseme, 

MWILI wa Bwana wetu Yesu Kristo ukulinde, 
mwili na roho, hata uzima wa milele. 

DAMU ya Bwana wetu Yesu Kristo ikulinde, 
mwili na roho, hata uzima wa milele, 

1 Akwisafisha vyombo, kwa siri. 

Utujalie, Bwana, tukipokee kwa nia safi tulichopewa 
kinywani; karama hii tupewayo duniani ituponye hata 
milele na milele. 

Mwili. wako nilioupokea, na Damu yako niliyoinywa, 
iambatane nami, Bwana: MUnijalie yasisalie mawaa ya 


dhambi kwangu,niliyesafika kwa siri zako takatifu, safi. 
Uishiye na kumiliki milele na milele. Amin. 


| Kisha asimame penye kitabu, aisome 
AYA YA USHIRIKA 


Kisha awakabili watu, aseme, 
. Bwana akae nanyi. 
R7. Akae na roho yako. 
11 Akisimama penye kitabu, aseme, 


Tuombe. 
SALA ZA MWISHO 


| Kisha awakabili watu, aseme. 
V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 

V. Nendeni zenu kwa amani. 
R7. Tumshukuru Mungu. 


68 


) 


| 


Missa 


| Au, ikiwa Utukufu una Mungu juu haiku- 
SeMmWAa, aikabili madhbahu, aseme, 

V. Tumhimidi Bwana. 

R7. Tumshukuru Mungu. 

$| Katika Missa ya Wafu aikabili madhbahu, 
aseme, 

V. Wastarehe katika amani. 
-R/. Amin. 


1 Ndipo aseme kwa siri, 

Ee Utatu Mtakatifu, upende kuikubali ibada yetu : Utujalie, 
kwa rehema yako,. Sadaka hii tuliyoitoa sisi tusiostahili, 
mbele zako Wewe uliye Mtukufu, itufalie sisi na wote tulio- 
watolea. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


1 Kisha awakabili watu, aseme, 

(Isisemwe katika Missa ya Wafu.) 

BARAKA ya Mwenyezi Mungu, 4 Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, ikae nanyi daima, 
Amin. 

IT Askofu asema kabla ya baraka, 
Y. Jina la Bwana lihimidiwe. 
R7. Tangu leo na hata milele. 
Y. Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 
R7. Aliyezifanya mbingu na nchi.J 
Akaende akaisome Injili ya mwisho. 
. Bwana akae nanyi. 
R7. Akae na roho yako. 


INJILI YA KAWAIDA 

4 Mwanzo wa Injili takatifu kama ilivyoa- 
ndikwa na Yohana Mtakatifu. 

R7. Atukuzwe Bwana. 

MWANnzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwa- 
ko kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. 
Huyu mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote 

69 


Missa 


vyalifanyika kwa huyu. Wala pasipo Yeye 
hakikufanyika cho chote kilichofanyika. . Ndani 
yake ndimo ulimokuwa uzima; nao uzima 
ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa 
gizani, wala giza halikuiweza. 

Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, 
jina lake Yohana.” Huyu alikuja kwa ushuhuda, 
ili aishuhudie nuru, wote wapate kuamini kwa 
yeye. Huyu hakuwa ile nuru, lakini aishuhudie 
ile nuru. AAA 

Kulikuwako nuru halisi, imtiayo 'nuru” kila 
mtu ajaye katika ulimwengu. Alikuwako 
ulimwenguni, ulimwengu umepata kuwa kwa 
Yeye, wala ulimwengu haukumtambua. Ali- 
kuja kwake, nao walio wake hawakumpokea. 
Bali wote waliompokea aliwapa mamlaka ya 
kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliaminio 
Jina lake : waliozaliwa, si kwa damu, wala si 
kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi 
ya mtu, bali kwa Mungu. (Piga goti) Naye 
Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, (Simama) 
tukautazama utukufu wake, utukufu kama wa 
Mwana pekee akitoka kwa Baba, amejaa neema 
na kweli... 

R7. Tumshukuru Mungu. 

1 Amr za Ibada hii ya Missa Takatifu 
zimeandikwa katika Missale, pamoja na kawaida 
zote zimpasazo Kasisi azishike na kuzifuliza, 
yeye na wahudumu wake. 


79 


Missa 


DIBAJI ZA SIKU NYINGINE 


9| Dibaji ya Missa ya Wafu. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele, 

Kwa Kristo Bwana wetu; ambaye ndani 
yake tumeona nuru ya tumaini la ufufuo 
mtukufu: ili wale wanaohuzunishwa kwa 
hakika ya kufa wafarijiwe kwa ahadi ya uzima 
usio mwisho. Kwa maana maisha ya waaminifu 
wako, Bwana, hayaondolewi bali yabadilika ; 
na nyumba ya masikani yetu iliyo ya dunia 
ikiharibiwa tunayo katika mbingu nyumba 
iliyo ya milele. 

Kwa hiyo sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana, 
Hosana uliye juu. 

1 Dibaji ya Siku Kuu ya Kuzaliwa. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Kwa kuwa umetupa Yesu Kristo Mwana wako 
pekee, azaliwe (kama majira haya) kwa ajili 

71 


Missa 


yetu: Yeye alifanyika Mwanadamu kamili 
katika utu wa Bikira Mariamu mama yake, 
kwa uweza wa Roho Mtakatifu ; asipatikane 
na waa la dhambi liwalo lote, ili atusafishe na 
dhambi zetu. ; 

Kwa hiyo sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 

1 Dibaji ya Siku Kuu ya Ufunuo. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. j 

Kwa kuwa alipoonekana Mwana wako pekee 
katika mwili wetu wenye kufa, aliturudishia 
uzima na nuru yake Yeye aisyekufa. 

Kwa hiyo sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. j 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu, 


72 


Missa 


1 Dwaji ya Kwaresima. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Wewe, kwa kufunga kwetu, washinda tamaa 
ndani yetu, wajivutia mioyo yetu, na kutupa 
nguvu pamoja na ahadi za thawabu yako: kwa 
Kristo Bwana wetu. 

Kwa Yeye sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu ; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 

| Dibaji ya Msalaba, ya Wakati wa Mateso. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Wewe umetupa wokofu kwa njia ya mti: 
ili uzima utoke mle ilimotoka mauti : na yeye 
aliyeshinda penye mti, penye mti ashindike ; 
kwa Kristo Bwana wetu. 

Kwa Yeye sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 


Dp” 73 


Missa 


Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 

| Dibaji ya Pasaka. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Na zaidi ni wajibu wetu tukusifu kwa ufufuko 
utukufu wake Mwana wako, Yesu Kristo Bwana 
wetu: kwa kuwa ndiye Mwana Kondoo wa 
Pasaka, alitolewa Sadaka kwa ajili yetu, alichu- 
kua dhambi za ulimwengu ; kwa kufa kwake 
ameangamiza kufa, kwa kufufuka kwake ame- 
turejezea tena uzima wa milele. 

Kwa hiyo sisi nasi pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu. Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako : Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 

| Dibaji ya Siku Kuu ya Kupaa. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Kwa ajili ya Mwana wako mpendwa, Yesu 
Kristo Bwana wetu ; aliyeonekana dhahiri na 


74 


Missa 


Mitume wake wote, baada ya kufufuka kwake, 
akapaa mbinguni machoni pao, atuandalie 
mahali ; ili nasi tupae huko aliko, tukamiliki 
naye katika utukufu. 

Kwa hiyo sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 

1 Dibaji ya Siku Kuu ya Pentekote. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele. 

Kwa Kristo Bwana wetu. Yeye akipaa juu ya 
mbingu zote, na kuketi kuumeni pako, aliwa- 
miminia wanawe wateule, (siku ya leo), Roho 
Mtakatifu kama alivyoahidi. 

Kwa hiyo walimwengu wote hufurahi na 
kushangilia. Hata nao wenye uwezo wa mbi- 
nguni, na Malaika wenye mamlaka, hukuimbia 
na kukutukuza, wakisema bila kukoma, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 


75 


Missa 


| Dibaji ya Siku Kuu ya Mariamu Mb. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, kila wakati na kila mahali, tukushukuru, 
Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa 
milele, 

Hasa ni wajibu wetu tukusifu, katika Siku 
Kuu hii ya .... Mariamu Mbarikiwa, Bikira 
mtukufu wa daima. Kwa kuwa yeye alimchukua 
mimba Mwana wako pekee, kwa uweza wa 
Roho Mtakatifu; mna yeye, aliye hata leo 
Bikira mtukufu, akatuzalia Nuru ya milele, 
Yesu Kristo Bwana wetu. 

Kwa Yeye sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 

Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 

1 Dibaji ya Siku Kuu ya Mtume au Mtunga 
Injili. 

Ndio wajibu wetu, ina haki, tena ya faradhi 
kwetu, Ee Bwana, Mchunga wa milele, tukusihi, 
usiliache kundi lako ; bali lilindwe na Mitume 
wako wabarikiwa. Likatawaliwe na mawakili 
wako waaminifu, uliowaweka juu ya kazi yako, 
wawe wachungaji wa watu wako. 

Kwa hiyo sisi nasi, pamoja na Malaika na 
Malaika Wakuu, na jeshi la mbinguni lote pia, 
twakutukuza na kuliadhimisha Jina lako tukufu; 
tukikusifu daima, tukisema, 


76 


Te Deum 


Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana 
Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa 
utukufu wako: Utukufu una Wewe, Bwana 
uliye juu. 

Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la Bwana. 
Hosana uliye juu. 


UIMBO WA KUSHUKURU 


1 Uimbwe baada ya Mrissa, au wakati mwi- 
ngine wao wote, 
Te Deum. 
1. Wewe, Mungu, twakusifu : 
Wewe, Bwana, twakukitri. 
2. Wewe Baba wa milele : 
Ulimwengu wote unakuabudu. 
3. Wewe Malaika zote : 
Nazo Mbingu na Nguvu zote. 
4. Nao Makerubi na Maserafi ; 
Wakuimbia hawakomi. 
5. Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu : 
Bwana Mungu wa majeshi, 
0. Mbingu na nchi zimejaa : 
Enzi ya Utukufu wako. 


7. Wakusifu Wewe : 
Jamii tukufu ya Mitume. 
8. Wakusifu Wewe : 
Shirika lenye sifa la Manabii. 
9. Wakusifu Wewe : 
Jeshi la Mashahidi waliovaa mavazi 
meupe. 


77 


Te Deum 


10. 
II. 


I2. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


I 


Kanisa Takatifu katika nchi zote: 
Lakukiri Wewe. 


Baba mwenye enzi : 

Isiyo na kiasi. 
Mwana wako pekee : 

Wa kweli, wa kuabudiwa. 
Na Mfariji : 

Roho Mtakatifu. 


Wewe Kristo : 
Ndiwe Mfalme wa Utukufu. 
Wewe Mwana wa milele : 
Wa Baba. 
Wewe mulipotaka kujifanya mtu, ili 
umwokoe mwanadamu : 
Hukuchukizwa na tumbo lake Bikira. 
Wewe ulipoushinda uchungu wa mauti : 
Uliwafungulia waaminio Ufalme wa 
Mbinguni. 
Wewe unakaa mkono wa kuume wa 
Mungu : 
Katika utukufu wake Baba. 


9. Tunasadiki utakuja : 


Kuwa Mwamuzi. 


(Piga magoti). 


20. 


Kwa hiyo twakuomba, uwasaidie watu- 
mwa wako : 

Uliowakomboa kwa damu yako ya 
thamani. 


(Simama). 


ZI. 


73 


Uwajalie pamoja na Watakatifu wako; 
Utukufu wa milele, 


22. 


23. 


Te Deum 


Uwaokoe watu wako, Bwana: 
Uubariki urithi wako, 


Uwatawale : 
Uwainue hata makao ya milele, 


. Sisi kila siku : 


Twakutukuza. 


. Twalisifu Jina lako : 


Zamani hizi na za milele. 


. Ukubali, Bwana, kutulinda : 


Leo tusitende dhambi. 


. Uturehemu, Bwana : 


Uturehemu sisi. 


. Utuonee huruma, Bwana : 


Kwa kuwa twakutumaini Wewe. 


. Nimekutumaini Wewe, Bwana : 


Nisipotee milele. 


. Umehimidiwa, Bwana, Mungu wa baba 


zetu. 

R7. Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele, 

V. Tumhimidi Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. 

Rj. Tumsifu na kumwadhimisha milele, 

V. Umehimidiwa, Bwana, katika nafasi ya 
mbingu. 

R7. Wastahili kusifiwa, kutukuzwa, na kua- 


dhimishwa milele, 


e 
Y 
R/ 


y. 


Umhimidi Bwana, Ee roho yangu. 
Wala usizisahau fadhili zake zote. 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
Kilio changu kikufikie. 

Bwana akae nanyi. 


Rj. Akae na roho yako, 


79 


Te Deum 


Tuombe. 


Ee Mungu, huruma zako  hazihesabiki, 
ukarimu wako hauna kiasi : Tunakushukuru 
sana kwa yote uliyotujalia; nasi tunakuomba, 
sisi tuliokarimiwa nawe baraka tulizoziomba, 
tustahili kupewa thawabu za milele. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 

Mungu, uliifundisha mioyo yao wenye imani 
kwa nuru ya Roho Mtakatifu : Utujalie kwa 
Roho huyo tuyajue mambo yote kwa akili ; 
tuifurahie siku zote faraja yake takatifu, 

Ee Mungu, huachi mtu ye yote akutumainiye 
ateswe kupita kiasi, bali unasikiliza sala zake : 
Tunakushukuru kwa ajili ya dua zetu ulizozi- 
kubali; nasi tunakuomba, sisi tuliopokea 
baraka zako tuondolewe yote yatupingayo. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


89 


GHOFIRA YA WAFU 


1 Baada ya Missa ya Wafu, Kasisi akipenda, 
aweza kusema na Sala hii. Bal ikiwapo maiti 
yake yeye aliyefariki, aseme kama vile ilivyoa- 
ndikwa katika Kawaida ya Kuzika, 

| Zkwwa maiti haipo, na twekwe jeneza tupu 
na mishumaa yake kama kawaida. 

1 Missa ikiisha, Kasisi avue kasula yake 
na manmpolo, avae kappa nyeusi, Akatendee 
jeneza pamoja na wahudumu wake kama kawaida. 

1 Ndipo aseme, au watu waimbe, 

V. Uniokoe, Ee Bwana, na mauti ya milele 
kunako siku ile ya hofu :?f mbingu na nchi 
zitakapotikisika : utakapokuja kuuhukumu 
ulimwengu kwa moto. 

R7. Uniokoe, Ee Bwana, na mauti ya milele 
kunako siku ile ya hofu :f mbingu na nchi 
zitakapotikisika : utakapokuja kuuhukumu 
ulimwengu kwa moto. 

VY. Nimeingia hofu, ninatetemeka :? hata 
hukumu iwekwe, ghadhabu ikaonekane. 

R7. Mbingu na nchi” zitakapotikisika : 

Y. Siku ile ya ghadhabu, shida, na huzuni :? 
siku ya uchungu mwingi. 

Rj. Utakapokuja” kuuhukumu ulimwengu 
kwa moto. 

Y. Raha ya milele uwajalie, Ee Bwana :? 
na nuru ya daima iwaangaze. 

R/. Uniokoe, Ee Bwana, na mauti ya milele 
kunako siku ile ya hofu :” mbingu na nchi 
zitakapotikisika : utakapokuja kuuhukumu 
ulimwengu kwa moto, 

81 


Ghofira ya Wafu 


1 Ndipo Kasisi aubariki uvumba, ainyu- 
nyizie jeneza maji matakatifu na kuifukizia kama 
kawaida. 

Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Baba yetu. 


ma 


. Usitutie majaribuni. 

. Lakini utuokoe na maovu. 

. Ee Bwana, uokoe roho yake. 

. Na milango ya Jehanum. 

. Astarehe katika amani. 

. Amin, 

. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
. Kilio changu kikufikie. 

-. Bwana akae nanyi. 

. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Tunakuomba, Ee Bwana, uighofiri roho ya 
mtumishi wako N. umfungulie minyororo ya 
dhambi zake zote: Ili katika utukufu wa 
kiyama afufuke; na kuburudika pamoja na 
Watakatifu na wateule wako. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 

V. Raha ya milele umjalie, Ee Bwana. 

RJ. Na nuru ya daima imwangaze. 


ii 


YADI 


Astarehe katika amani. 

R/. Amin. 

Roho yake na roho za waaminifu wote 
waliofariki kwa rehema ya Mungu wastarehe 
katika amani. 

Rj. Amin, 

82 


Ghofira ya Wafu 


11 Badala ya sala Kasisi wweza kusema hii, 

Tunakuomba, Ee Bwana, uighofiri roho ya 
mtumishi wako N. aliyefariki katika dunia ili 
akuishie Wewe : Umsamehe yote aliyokukosa 
kwa udhaifu wake wa ubinadamu ; ukamsafishe 
kwa huruma zako nyingi. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 

| Ju hii, 

Ee Mungu, umewaumba waaminifu wote na 
kuwaokoa: Uzijalie roho za watumishi na 
wajakazi wako ondoleo la dhambi zao zote; 
wapewe, kwa sala za pendo, masamaha waliyo- 
yataka siku zote, Uishiye na kumiliki, Mungu, 
milele na milele, Amin, 

| Au sala aliyoisema katika Missa, au sala 
yo yote inayohusu. 

11 Itumike jumla ya umoja au jumla ya wingi 
katika Ibada hii kama inavyohusika. 

$ Bali marufuku isitumike jumla ya umoja 
katika Missa ya Wafu, wala katika Sala za 
Wafu, isipokuwa mahali palipoamriwa. 

4| Kasisi akitumia Ibada hii kwa ajili ya 
waaminifu wote waliofariki, baada ya Missa 
ya Kawaida, aseme sala ya tatu katika zile 
zilizopigwa chapa juu; bali maneno haya, 
Roho yake etc, yasisemwe, ASEME, | 

Wastarehe katika amani. 

RJ. Amin. 

Ndio mwisho, 


MA 


83 


KUSHIRIKISHA WATU 
PASIPO MISSA 


1 Iwapo watu wanahitaji kupewa Ushirika 
wakati usio wakati wa Missa, nao wana sababu 
yenye maana, waweza kushirikishwa saa yo yote. 
Ni lazima wawe na hali ya kufunga chakula, 
yaani, hawajala wala kunywa wala kuvuta 
tumbako wala kuitafuna, tangu saa sita ya usiku 
wa manane. 


11 Mhudumu aiwashe mishumaa miwili madh- 
bahuni, na Kasisi, akiisha kunawa mikono, 
avae kotia na siola nyeupe, achukue bursa na 
ufunguo wa Kijumba cha Sakramenti, akaende 
madhbahuni, Aipigie goti Sakramenti, akata- 
ndike korporale madhbahuni, akakifungue Kiju- 
mba, akapige gott; kisha akitoe Chombo chenye 
Sakramenti na kukiweka kati ya korporale, 
akakiondoe kifuniko chake, akapige goti. 


1 Ndipo Mhudumu na watu waseme, 

NAUNGAMA kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo, na maneno, na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Kwa hiyo nawasihi Wataka- 
tifu wote waniombee, na wewe, baba, uniombee 
kwa Bwana Mungu wetu, 


84 


Ushirika 


1 Kasisi awajibu, 

MWENYEZI Mungu akurehemuni, akusame- 
heni makosa yenu, akufikisheni kwenye uzima 
wa milele. Amin. 

BWANA Mwenyezi na mwenye rehema, akuja- 
lieni masamaha, MM ghofira, na ondoleo la 
dhambi zenu. Amin. 

| Kisha Kasisi apige goti, akaitoe Hostia 
moja, akawageukie, akaseme, 

HUYU ndiye Mwana Kondoo wa Mungu, azichu- 
kuaye dhambi za ulimwengu. 

$| Kasisi aseme kwanza, kisha watu waseme, 
kisha Kasisi aseme tena, 

BWANA, si stahili yangu Wewe uingie chini 
ya dari yangu ; lakini sema neno tu, na roho 
yangu itapona, 

| Akiwashirikisha, aseme, 

Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo ukulinde, 
mwili na roho, hata uzima wa milele, 

11 Kisha, akifika madhbahuni, akiweke Chombo 
chenye Sakramenti avifikiche juu yake vidole 
vilivyoigusa Hostia, akakifunge, akapige goli. 
Ndipo avisafishe vidole hivyo kwa maji, yawe- 
kwayo tayari, akavifute kwa kileso. Kisha aseme, 

Ee Karamu takatifu! Twampokea Kristo ; 
twafanya ukumbusho wa mateso yake ; mioyo 
yetu hujazwa neema; twapewa arabuni ya 
utukufu ujao. 

V. Uliwapa chakula cha mbinguni. 

R7. Ndicho kilicho kitamu. 

Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
Kilio changu kikufikie, 

Bwana akae nanyi. 

Akae na roho yako. 


Y 
Y. 
R7. 


85 


Ushirika 


Tuombe. 


Ee Mungu, umetuachia ukumbusho wa Mateso 
yako, katika Sakramenti iliyo ya ajabu: 
Utujalie, tunakusihi, tuziheshimu siri takatifu 
za Mwili na Damu yako; ili tuyaone daima 
ndani yetu mazao ya ukombozi wako. WUishiye 
na kumiliki pamoja na Mungu Baba, katika 
umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, daima 
milele na milele, Amin. 

1 Kisha akiweke Chombo chenye Sakramenti 
ndani ya Kijumba, akapige goti, akakifunge 
Kijumba tena. Kisha awabariki. 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu, ikae nanyi daima. Amin. 

| Chombo cha maji kiwekwe karibu ya 
Kijumba siku zote, maji yake yamwagwe na Kasisi 
katika Pisina mara kwa mara. Bursa lakini, 
isiwekwe Kanisani ; bali iletwe na Kasisi kila 
wakiwapo. 


86 


IBADA YA BARAKA YA 
SAKRAMENTI MBARIKIWA 


| Watu wakionapo Kijumba cha Sakramenti 
kimefunguliwa, na waimbe, 
Dhabihu ya wokofu wetu, 
Umetufungulia mbingu ; 
Adui watusonga sana, 
Kwa nguvu utusaidie. 


Ee Mungu mmoja, Nafsi tatu, 
Twakutukuza siku zote ; 
Utupe raha ya milele 
Katika nchi yetu juu. Amin. 

1 Uimbo huu ukimalizika, Kasisi aagize 
Litania au Uimbo mwingine ulioruhusiwa kwa 
Ibada hii, au Te Deum, au zisemwe sala zifaazo. 

1 Kisha watu waimbe, 

Siri hii iliyo kubwa 
Tuisujudie vema, 

Ya zamani yamepita, 
Mambo ya torati ile ; 

Na yasiyoonekana 
Tunaona kwa imani. 


Utukufu na fahari 
Ina Mungu juu ya yote, 
Baba, Mwana, naye Roho, 
Nafsi tatu, Mungu mmoja ; 
Atukuzwe, asifiwe, 
' Leo, kesho, na milele. Amin. 


87 


Ibada ya Baraka 


Kisha Kantor aimbe, 
- Uliwapa chakula cha mbinguni (Haleluya). 


R/. Ndicho kilicho kitamu (Haleluya). 


(Haleluya isitmbwe ila Wakati wa Pasaka na 
Siku Kuu ya Mwili Mt.) 


| Kasisi asimame, akaimbe, 


Tuombe. 


Ee Mungu, umetuachia ukumbusho wa Mateso 
yako, katika Sakramenti iliyo ya ajabu : Utu- 
jalie, tunakusihi, tuziheshimu siri takatifu za 
Mwili na Damu yako ; ili tuyaone daima ndani 
yetu mazao ya ukombozi wako. Uishiye na 
kumiliki pamoja na Mungu Baba, katika umoja 
wa Roho Mtakatifu, Mungu, daima milele na 
milele, Amin. 


1 Ndipo hutolewa BARAKA, 


1 Mara Kusisi ameondolewa veli ya mabegani, 
watu waseme baada yake fungu kwa fungu, 

Mwenyezi Mungu ahimidiwe. 

Jina lake takatifu lihimidiwe. 

Yesu Kristo, Mungu kweli na Mwanadamu 
kweli, ahimidiwe. 

Jina takatifu la Yesu lihimidiwe. 

Moyo wake mtakatifu uhimidiwe. 

Yesu Kristo, aliomo katika Sakramenti Taka- 
tifu, ahimidiwe. 

Roho Mtakatifu, Mfariji, ahimidiwe, 

Mama wa Mungu, Mariamu Mtakatifu, asifiwe. 

Jina la Mariamu, Bikira na Mama, lisifiwe. 

Ahimidiwe Mungu kwa ajili ya Malaika zake 
na Watakatifu wake. Amin. 
88 


Kipa Imara 


| Kisha Sakramenti ifunikwe tena. Huko 
nyuma watu waimbe, 

Ant. Tuiabudu Sakramenti Takatifu : milele 
na milele. 


Zab. 117. 


1. Msifuni Bwana, enyi mataifa yote ; 
Mhimidini, enyi watu wote. 
2. Maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu : 
Na uaminifu wa Bwana ni wa milele. 
Utukufu. 
Ant. Tuiabudu Sakramenti Takatifu : milele 
na milele. 
1 Ni halali kuimba Uimbo mwingine. 
Ni marufuku Watakatifu wasiimbiwe 
Litania au Uimbo katika Ibada hii, isipokuwa 
baada ya Zab. 117. aa 


SAKRAMENTI YA 
KIPA IMARA 


1 Watakao kupewa Kipa Imara wapangwe 
layari, wamepiga magoti, kila mmoja mwenye 
mdhamini wake amesimama nyuma yake. 

1 Ndipo Askofu awakabili, aseme, 

Roho Mtakatifu awashukieni, na uweza wake 
Aliye juu uwalindeni na dhambi. Amin. 

V. Jina la Bwana lihimidiwe. 

RJ. Tangu leo na hata milele. 

V. Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 

R/. Aliyezifanya mbingu na nchi. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

R7. Kilio changu kikufikie. 


89 


Kipa Imara 


V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 

1 Ndipo Askofu awaombee, akiwanyoshea 
mikono yake. 

Tuombe. 

Mwenyezi Mungu uishiye milele, ulipenda 
hawa watumishi wako wazaliwe mara ya pili 
kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawapa masa- 
maha ya dhambi zao zote: Tunakusihi uwatie 
nguvu za Roho Mtakatifu aliye Mfariji ; uwazi- 
dishie kila siku karama za neema yako. Amin. 
Roho ya hekima na akili. Amin. Roho ya 
shauri na nguvu za rohoni. Amin. Roho ya 
elimu na utawa. Amin, Uwajaze roho ya 
kicho chako kitakatifu ; leo na siku zote. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 

Ee Bwana, uwakarimie nguvu zako, ambazo 
zilimshinda adui wetu ulipoteswa naye na 
kusulibiwa : Wakitiwa nasi alama ya msalaba, 
uwaweke kuwa wako daima; wakipakwa 
mafuta usoni, uwajaze Roho, Mtakatifu mtoyoni 
mwao ; ili waupate uzima wa milele, Uishiye 
na kumiliki, Mungu, milele na milele. Amin. 

;$| Sasa Askofu amfikiapo kila mmoja, mdha- 
mini wake aweke mkono wake wa kulia juu ya 
bega lake la kuume yule anayemdhamimia. 

Askofu amtie kila mmoja alama ya msalaba 
katika paji la uso wake kwa kidole gumba 
kimechovywa katika mafuta ya Wokofu, aka- 
mwekee mkono wake kichwani, aseme, 

N. nakutia alama VA ya msalaba kwa mafuta 
ya Wokofu, nakuwekea mkono wangu, ufanywe 
imara na Roho Mtakatifu ; kwa Jina la Baba 
na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin, 


go 


“Kipa Imara 


Kisha Askofu aseme, 

. Amani ya Bwana ikae nanyi. 
RJ. Ikae na roho yako. 
| Askofu aigeukie madhbahu. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, uwalinde watu hawa kwa 
neema yako ya mbinguni, wadumu kuwa wako 
milele : Wakazidi kila siku kupewa Roho yako 
Mtakatifu ; hata wafike kwenye ufalme wako 
wa mbinguni. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Mwenyezi Mungu uishiye milele, umetuagiza 
sisi Maaskofu tuifulize kazi waliyopewa Mitume 
na Bwana wetu Yesu Kristo : Upende kuwata- 
zama hawa waliopewa uwezo wa Roho Mtakatifu 
kwa huduma yetu; mkono wako, Ee Baba, 
uwe juu yao daima, Roho yako Mtakatifu akae 
ndani yao siku zote, ili waupate uzima wa milele. 
Kwa Yeye, Bwana wetu Yesu Kristo Mwana 
wako; Aishiye na kumiliki pamoja nawe, 
kitika umoja wake Yeye huyu Roho Mtakatifu, 
Mungu, daima milele na milele. Amin. ; 


Kama vile Mwokozi wetu Kristo alivyotuagiza, 
akatufundisha, tunathubutu kusema, 
Baba yetu. 


1 Kisha Askofu awakabili yaana Kipa. 
Tmara, awabariki. 

Akubarikini Mwenyezi Mungu, 4 Baba na 
Mu Mwana na FA Roho Mtakatifu. Amin. 


91 


KUTANGAZA HABARI 
ZA NDOA 


7 Kabla ya kuoza watu Kasisi hana budi 
kutangaza habari zao watakao kuoana, mara 
tatu, wakati. wa Missa, Siku ya Bwana 
wanapokutanika watu wengi. 

| Azitangaze habari hivi, 

Natangaza habari za Ndoa ya N. wa Mtaa 
wa N. na N. wa Mtaa wa N. Mtu ye yote, 
akijua sababu au zuio la haki watu hawa 
wasiungane katika Ndoa Takatifu, lazima 
anijulishe. Hii ndiyo mara ya kwanza (au ya 
pili, aw ya tatu), ya kuuliza. 

1 Watu wawili watakaooana wakikaa mitaa 
mbali mbali, habari zitangazwe katika mitaa 
yote miwili, wala Kasisi asiwaoze mpaka 
amekwisha kupata hakika ya kuwa habari 
zimetangazwa mara tatu katika mtaa mwingine 
pia, wala zuio halikuonekana. 

1 Ikiwa watu wawili wameoana kishenzi, 
wanataka kuitengeneza hali yao, Kasisi na 
atangaze hivi, 

Nawapasheni habari ya kuwa N. na N. 
waliooana kishenzi, wamelikubali shauri la 
Kanisa ; basi siku hizi wataozwa Kanisani kwa 
idhini ya Askofu, Mungu akiwajalia. Hii 
ndiyo mara ya... ya kutangaza. 


92 


SAKRAMENTI YA 
NDOA TAKATIFU 


1 Watu wasipewe Sakramenti hii ila kwanza 
wamesailiwa vema na Kasisi maswali yaliyoa- 
mrtwa na Askofu, wakabainika kuwa waweza 
kuoana kwa halali ; tena wamepewa maonyo na 
malango ya kuwafaa. 


1 Wakati wa arusi Kasisi asimame Kanisani 
kuwakabili watakaoozwa, wanasimama penye 
daraja la kupandia sehemu ya mapadre. (Bwana 
arusi kwa mkono wa kushoto wa Kasisi.) 


1 Ndipo Kasisi aseme, 

Akiwapo mtu ye yote awezaye kuonyesha 
sababu watu hawa wasiungane kwa halali 
katika Ndoa, aseme sasa, au anyamaze kabisa 
tokea leo, j 


Nawatakeni ninyi wawili, kama mtakavyojibu 
siku ya hukumu, siri za mioyo yetu zitakapoku- 
wa wazi, mmojawapo wenu akijua zuio lo lote 
la kuwazuia msiungane kwa halali katika Ndoa, 
mseme sasa. Kwa maana wote walioungana 
kwa jinsi isivyoamriwa kwa Neno la Mungu 
hawaungwi na Mungu ; wala Ndoa yao si halali. 


1 Mtu akitoa sababu wasioane kwa halali, 
arusi iahirishwe hata iliyo kweli itakapothubutika. 

| Zuto lisiponenwa, Kasisi amwulize Mwana- 
mume, 

N. unahiari kumchukua mwanamke huyu 
kuwa mke wako wa arusi, mkae pamoja kama 


93 


Ndoa 

ilivyoamriwa na Mungu, katika hali takatifu 
ya ndoa? Utampenda, utamtuliza, utamheshimu, 
na kumtunza katika ugonjwa na uzima; na 
usishughulike na wengine, utakaa na huyu 
peke yake, kadiri mtakavyoishi wote wawili ? 

1 Mwanamume ajibu. 

Ndivyo nitakavyofanya. 

1 Kisha Kasisi amwulize Mwanamke, 

N. unahiari kumchukua mwanamume huyu 
kuwa mume wako wa arusi, mkae pamoja 
kama ilivyoamriwa na Mungu, katika hali 
takatifu ya ndoa? Utamtii, utamtumikia, utam- 
penda, ':utamheshimu, na kumtunza katika 
ugonjwa na uzima:. na usishughulike.- na 
wengine, utakaa na huyu peke yake kadiri 
mtakavyoishi wote wawili ? 

11 Mwanamke ajibu, 

Ndivyo nitakavyofanya. 

| Kisha Kasisi aseme, 

Nani aliyemleta mwanamke huy 
mwanamume. huyu ? ; 


aolewe na 


1 Kisha wapeane yamini hivi. Kasisi akim-. 


pokea Mwanamke katika mikono ya baba. yake; 
au wakili wa baba yake, amshikishe Mwanamume 
kwa mkono wake wa kuume mkono wa kuume 


wa Mwanamke ,; na amsemeshe hivi, ( 


. Mimi N. nahiari kukuchukua wewe N. kuwa 
mke wangu wa arusi, niwe nawe tangu leo 
hivi na baadaye, katika mema na mabaya, 
katika utajiri na umasikini, katika ugonjwa na 
uzima, nikupende, nikutunze, hata kufa, kwa 
amri takatifu ya Mungu; na kwa hiyo 
nakupa yamini yangu. 


94 


ii 


Ndoa 

1 Kisha waachane mikono; na Mwanamke 
kwa mkono wake wa kuume amshike Mwana; 
mume kwa mkono wake wa kuume; na Kasisi 
amsemeshe hivi, UA 

Mimi N. nahiari “kukuchukua wewe N. kuw 
mume wangu wa arusi, niwe nawe tangu leo 
hivi na baadaye, katika mema na mabaya, 
katika utajiri na umasikini, katika ugonjwa 
na uzima, nikupende, nikutunze, nikutii hata 
kufa, kwa amri takatifu ya Mungu; na kwa 
hiyo nakupa yamini yangu.. 

| Kisha waachane mikono; na Mwanamume 
ampe Mwanamke Pete, akiiweka juu ya kitabu 
pamoja na sadaka yake ya Kanisa. Kasisi 
aibariki Pete hivi, 

V. Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 

R/7. Aliyezifanya mbingu na nchi. E 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

R7. Kilio changu kikufikie. # 
 Y. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Bwana, tunakuomba uibariki VA Pete hii 
tuibarikiyo kwa Jina lako: umjalie huyu 
mtumishi wako atakayeivaa akae na mumewe 
kwa uaminifu, wapendane hata kufa. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. > 


1 Kisha Pete inyunyiziwe maji matakatifu. 
Ndipo Kasisi akiitwaa Pete, ampe Mwanamume, 
Ww atitie katika kidole chanda cha mkono wa 
kushoto wa Mwanamke. Na Mwanamume 
akishika Pete kidoleni, Kasisi amsemeshe hivi, 


95 


Ndoa 


Kwa Pete hii nakuoa, kwa mwili wangu 
nakuheshimu, mali yangu yote ya duniani 
nakushirikisha : Kwa Jina la Baba, na Mwana, 
na Roho Mtakatifu. Amin. 

1 Maneno hayo yote ya Mwanamume na 
Mwanamke yafasiriwe kwa lugha yao wenyewe, 
isipokuwa wanaelewa na Kiswahili. 

1 Kisha, Mwanamume akiiacha Pete katika 
kidole cha Mwanamke, wapige magoti wote 
wawili ; na Kasisi aseme, 


Tuombe. 


Mungu wa milele, Muumba watu wote na 
kuwahifadhi, Mtoa neema yote ya rohoni, Asili 
ya uzima wa milele : Uwajalie hawa watumishi 
wako msaada wako, mwanamume huyu na 
mwanamke huyu, tunaowaoza kwa Jina lako ; 
ili wayatimize maagano waliyoagana, (kwa 
dalili ya pete hii,) wakae pamoja daima katika 
kupendana na amani kamilifu, wakizifuata 
sheria zako. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

1 Kisha Kasisi awashikishe mikono yao ya 
kuume, aseme, ii 

Mungu aliowaunganisha mwanadamu asi- 
watenganishe. 

| Kisha awaambie watu, 

Kwa sababu N. na N. wamekubaliana katika 
Ndoa takatifu, wakakiri haya mbele za Mungu 
na mbele ya makutano haya, kwa kupeana 
yamini na kuahidiana, wakaonyesha haya kwa 
kutoa Pete na kwa kuipokea, na kwa kushikana 
mikono : Nawanena kuwa Mume na Mkewe, kwa 
Jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. 
Amin. 


96 


AAA —— 


Ndoa 
1 Ndipo Kasisi awabariki. 


Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho 
Mtakatifu, akubarikini, akuhifadhini, akulindeni; 
Bwana akuangalieni kwa rehema na upendeleo 
wake; akujazeni na wingi wa baraka ya 
tohoni na neema, mkae pamoja katika maisha 
haya, kwa jinsi mpate, katika ulimwengu ujao, 
kupewa uzima wa milele. Amin. 


1 Kisha, wakiendea kunako Meza ya Bwana, 
isemwe au Umbwe Zaburi hii ifuatayo. 
Ant. Mcha Mungu. 


Zab. 128. 


1. YU heri kila mtu amchaye Bwana : 
Aendaye katika njia yake. 


2. Taabu ya mikono yako hakika utaila : 
Utakuwa heri na kwema kwako. 
3. Mke wako atakuwa kama mzabibu uzaao ' 
Vyumbani mwa nyumba yako. 
4. Wanawo kama miche ya mizeituni : 
Wakiizunguka meza yako. 
5. Hivyo ndivyo atakavyobarikiwa : 
Mtu yule amchaye Bwana. 
6. Bwana akubariki toka Sayuni : 
Upate kuuona uheri wa Yerusalemi. 
7: Siku zote za maisha yako : 


Naam, ukawaone wana wa wanawo. 
Utukufu. 


Ant. Mcha Mungu ndiye aliye heri : Amani 
ikae na Israeli. 
E 97 


Ndoa 


| Ju hii, ikiwa mwanamke hana tumaini la 
kuzaa watoto, 
Ant. Njia yako. 


Zab. 67. 


H 
- 


Mungu atufadhili na kutubariki : 
Na kutuangazia uso wake. 
2. Njia yako ijulike duniani : 
Wokotu wako kati ya mataifa yote. 
Watu na wakushukuru, Ee Mungu : 
Watu wote wakushukuru. 
Mataifa na wafurahi : 
Naam waimbe kwa furaha. 
Maana utawahukumu watu kwa haki: 
Na kuwaongoza watu walioko duniani. 
. Watu na wakushukuru, Ee Mungu : 
Watu wote wakushukuru. 
7. Nchi imetoa mazao yake: 
Mungu, Mungu wetu, atatubariki. 
8. Mungu atatubariki : 
Ncha zote za dunia zitamcha Yeye. 
Utukufu. 
Ant. Njia yako ijulike duniani : wokofu wako 
kati ya mataifa yote. 
| Zaburi ikiisha, Mwanamume na Mwana- 
mke wapige magoti mbele ya madhbahu, na 
Kasisi aanze mara kutoa Missa. La! hakuna 
Missa, Kasisi asimame madhbahuni, akawaka- 
bili, aseme, 


KA 


Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 

Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 


98 


Ndoa 


Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Baba yetu. 
V. Ee Bwana, uwaokoe hawa watumishi 
wako. 
R7. Wanaokutumaini Wewe. 
V. Ee Bwana, uwapelekee msaada toka 
patakatifu pako. 
. Na kuwategemeza toka Sayuni. 
Ee Bwana, uwe kwao ngome yenye nguvu. 
. Adui asiwapate. 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
. Kilio changu kikufikie. 
Bwana akae nanyi. 
. Akae na roho yako. 


Wa WA 


Tuombe. 


(1) Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwabariki 
hawa watoto wako, upande mbegu za uzima 
wa milele mioyoni mwao : ili yote watakayo- 
jifunza kwa Neno lako takatifu, wayatimize 
kwa matendo yao. Uwaangalie kwa rehema, Ee 
Bwana, kutoka mbinguni, uwabariki ; ili, kwa 
kutii mapenzi yako, na kukaa salama chini ya 
hamaya yako, wapate kudumu katika pendo 
lako hata mwisho wa maisha yao. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. j 

| (Sala hii ifuatayo isisemwe, ikiwa Mwana- 
mke amepita wakati wa kuzaa watoto.) 

(2) Bwana wa rehema, Baba wa mbinguni, 
kwa ukarimu wako watu waongezeka : Tuna- 
kusihi uwajalie watu hawa wawili, kwa baraka 


99 


Ndoa 


yako, wapate kuzaa watoto na kukaa pamoja 
katika upendano na amani, hata kuwaona watoto 
wao wamelelewa Kikristo na kwa adili, kwa 
sifa na heshima yako. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 

(3) Mwenyezi Mungu, umependa kuitakasa 
Ndoa kuwa siri bora, kwa mfano wa ndoa ya 
rohoni na umoja wa Kristo na Kanisa lake: 
Uwaangalie kwa rehema hawa watumishi wako, 
mume huyu ampende mke wake, akifuata Neno 
lako ; kama Kristo alivyolipenda Kanisa lake, 
akajitoa kwa ajili yake, akilitunza kama mwili 
wake mwenyewe; na mke huyu ampende 
mume wake, ampendeze, na kuwa amini, na 
kumtii; na katika upole, kiasi, na amani, 
awafuate wanawake walio wema, watawa. Ee 
Bwana, uwabariki wote wawili, uwajalie kuu- 
rithi ufalme wako wa milele, Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 

1 Ndipo Kasisi awabariki. 

(4) Mwenyezi Mungu, aliyewaumba wazee 
wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, akawatakasa 
na kuwaunga katika ndoa: Akumwagieni 
wingi wa neema yake, akutakaseni, akubarikini, 
mmpendeze mwili na roho; mkakae pamoja 
katika upendano utakatifu hata mwisho wa 
maisha yenu. Amin. 

1 Ndipo Kasisi awanyunyizie maji mata- 
katifu. 

1 Zkiwapo Missa ya Arusi, Kasisi aseme 
yote kama kawaida mpaka Zab. 128. 

Wakati wanapoimba Zab. 128 ndipo Kasisi 
aende akavae mavazi yake ya Missa. 

IOO 


Ndoa 


Mara wakiisha kuimba Zab. 128 Kasisi aanze 
Missa, akaendelee kutoa Missa kama kawaida 
mpaka mwisho wa Baba yetu. 

Wakiisha kwimba Baba yetu Kasisi aseme 
sala tatu, 

(1) Mwenyezi Mungu, tunakuomba. 

(2) Bwana wa rehema. 

(3) Mwenyezi Mungu, umependa. 

Ndipo hufuata Utuokoe, na masalio ya sala 
za Missa kama kawaida. 

Kabla hajatoa Baraka ya Missa, Kasisi 
awabariki walioozwa, (4) Mwenyezi Mungu, 
aliyewaumba. Kisha awape maonyo, awanyu- 
nyizie maji matakatifu. 

Ndipo hufuata sala, Ee Utatu Mtakatifu, na 
Kasisi akaimalize Missa kama kawaida. 

1 Watu waliooana, wakiwa washiriki, ni 
wajibu wao waupokee Ushirika Utakatifu siku 
ule We ya arusi, au mara wapatapo wasaa baadaye. 


ARUSI YA MKRISTO NA MWANAFUNZI 


1 Ikiwapo arusi ya Mkristo na Mwanafunzi, 
sala zote na zisemwe mahali wakaapo Wanafunzi 
kwa kawaida. 

Aidha, Kasisi akiisha kusema maneno haya, 
Nawanena kuwa Mume na Mkewe, kwa Jina 
la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin,, 
mara aendelee hio. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwasaidie 
hawa watoto wako, upande mbegu za uzima 
TOT 


Ndoa 


wa milele mioyoni mwao : ili yote watakayo- 
jifunza kwa Neno lako takatifu, wayatimize kwa 
matendo yao. Uwaangalie kwa rehema, Ee 
Bwana, kutoka mbinguni, uwasaidie ; ili, kwa 
kutii mapenzi yako, na kukaa salama chini ya 
hamaya yako, wapate kudumu katika pendo 
lako hata mwisho wa maisha yao. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


Bwana wa rehema, Baba wa mbinguni, kwa 
ukarimu wako watu waongezeka : Tunakusihi 
uwajalie watu hawa wawili, kwa msaada wako, 
wapate kuzaa watoto na kukaa pamoja katika 
upendano na amani, hata kuwaona watoto wao 
wamelelewa Kikristo na kwa adili, kwa sifa na 
heshima yako. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 


Msaada wa Mungu ukae nanyi daima. Amin. 


$ Aidha, katika hawa wawili waliooana, 
atakapobatizwa yule aliyekuwa Mwanafunzi, ni 
desturi njema wafike Kanisani, ili Kasisi 
aibariki arusi yao. 
Wote wawili wapige magoti mbele ya 
madhbahu, na Kasisi. asimame madhbahuni, 
akawakabili, aseme, 

V. Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 


R7. Aliyezifanya mbingu na nchi. 

Y. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
R7. Kilio changu kikufikie. 

YV. Bwana akae nanyi, 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 
To? 


Ndoa 


Bwana, tunakuomba muibariki Mu Pete hii 
tuibarikiyo kwa Jina lako ; umjalie huyu 
mtumishi wako anayeivaa akae na mumewe 
kwa uaminifu ; wapendane hata kufa. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 

| Ndipo Kasisi awabariki. 

Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho 
Mtakatifu, akubarikini, akuhifadhini, akuli- 
ndeni: Bwana akuangalieni kwa rehema na 
upendeleo wake ; akujazeni na wingi wa baraka 
ya rohoni na neema, mkae pamoja katika maisha 
haya, kwa jinsi mpate, katika ulimwengu ujao, 
kupewa uzima wa milele, Amin. 

1 Kisha isemwe Zaburi hii ifuatayo. ' 

Ant, Mcha Mungu. | 


Zab, 128. 


1. YU heri kila mtu amchaye Bwana : 
Aendaye katika njia yake. 
2. Taabu ya mikono yako hakika utaila ; 
Utakuwa heri na kwema kwako. 
3. Mke wako atakuwa kama mzabibu uzaao ; 
Vyumbani mwa nyumba yako. 
4. Wanawo kama miche ya mizeituni ; 
Wakiizunguka meza yako. 
5. Hivyo ndivyo atakavyobarikiwa : 
Mtu yule amchaye Bwana. 
6. Bwana akubariki toka Sayuni : 
Upate kuuona uheri wa Yerusalemi. 
7. Siku zote za maisha yako: 
Naam, ukawaone wana wa wanawo. 
Utukufu. | 
Ant, Mcha Mungu ndiye aliye heri : Amani 
ikae na Israeli, 


103 


Ndoa 


Bwana,uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Baba yetu. 
V. Ee Bwana, uwaokoe hawa watumishi wako. 
R7. Wanaokutumaini Wewe. 
V. Ee Bwana, uwapelekee msaada toka 
patakatifu pako. 
Na kuwategemeza toka Sayuni. 
Ee Bwana, uwe kwao ngome yenye nguvu. 
Adui asiwapate. 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
Kilio changu kikufikie. 
Bwana akae nanyi. 
. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, umependa kuitakasa 
Ndoa kuwa siri bora, kwa mfano wa ndoa ya 
rohoni na umoja wa Kristo na Kanisa lake: 
Uwaangalie kwa rehema hawa watumishi wako, 
mume huyu ampende mke wake, akifuata Neno 
lako; kama Kristo alivyolipenda Kanisa lake, 
akajitoa kwa ajili yake, akilitunza kama mwili 
wake mwenyewe; na mke huyu ampende 
mume wake, ampendeze, na kuwa amini, na 
kumtii; na katika upole, kiasi na amani, 
awafuate wanawake walio wema, watawa. Ee 
Bwana, uwabariki wote wawili uwajalie kuu- 
rithi ufalme wako wa milele, Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin, 


104 


Kitubio 


1 Ndipo Kasisi awabariki. 

Mwenyezi Mungu, aliyewaumba wazee wetu 
wa kwanza, Adamu na Hawa, akawatakasa na 
kuwaunga katika ndoa : Akumwagieni wingi 
wa neema yake, akutakaseni, akubarikini, 
mmbpendeze mwili na roho; mkakae pamoja 
katika upendano utakatifu hata mwisho wa 
maisha yenu. Amin. 

1 Ndipo Kasisi awanyunyizie maji metaka- 
tifu. 

1 Watu wawili wakiwa wameoana zamani, 
halafu wakabatizwa, Ndoa yao isidhaniwe kamwe 
kuwa si Ndoa ya halali; walakini, wasikose 
kufika Kanisami ili Kasisi aibariki Ndoa yao 
kama vile ilivyoandikwa juu, wakiisha kubatizwa 
wote wawili. Tena yafaa sana mume ampatie 
mkewe pete, nayo ibarikiwe kama ilivyoandikwa 
Juu. 


KITUBIO CHA KANISA 


KUMPA MTU KITUBIO 

11 Mtenda dhambi ya wazi, amekwisha kutiwa 
na Padre wake kwa faragha, na kukubali maonyo 
yake na kitubio atakachopewa, Padre na amwile 
mbele ya Wakristo waliopo Siku ya Bwana 
ifuatayo; na wakati wa Missa, kabla hajawaru- 
husu Wanafunzi, amkaribishe na kukitangaza 
kitubio chake. 

Nakuarifuni ya kuwa huyu ndugu yetu N. 
aliyetenda dhambi ya wazi, amekuja mwenye 
nia ya kutubu na kujitakia kitubio. 

Mwanangu, nakukaribisha katika cheo cha 
wenye kitubio kwa muda wa... 


gi 105 


Kitubio 

Mwenyezi Mungu akusaidie uzidi kutubu 
kwa kweli, upate kutimiza kitubio chako kwa 
utukufu wake na faida ya roho yako. 

1 Ndipo amwonyeshe mahali pake pa kukaa 
Kanisani; na siku ie ile, Padre akiwaruhusu 
wenye kitubio cha Kanisa, huyu aondoke pamoja 
nao, 


KUMRUDISHA MWENYE KITUBIO 


1 Mwenye kitubio akiwa karibu ya kutimiza 
kitubio chake alichopewa, Padre na atangaze 
kwanza ya kwamba ana kusudi la kumrudisha. 

Natangaza ya kuwa ndugu yetu N. aliyepewa 
kitubio cha Kanisa amezitimiza siku zake. 
Basi nakusudia kumrudisha baada ya siku si 
nyingi. Akiwapo mtu ye yote ajuaye ya kwamba 
hana haki ya kurudishwa bado, na aje kunipasha 
habari. 

1| Zuto lisiponenwa na mtu, Padre na amru- 
dishe Siku ya Bwana ifuatayo, wakati wa Missa, 
kabla hajawaruhusu Wanafunzi. 

1| Padre na aketi juu ya kiti, kati kati wakaapo 
Wanafunzi, amevaa kofia yake na kuipa kisogo 
madhbahu; mbele yake mwenye kitubio apige 
magoti, Aseme, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo na maneno na 
matendo; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Zaidi naungama ya kwamba 
nalitenda dhambi ya ... 

Kwa dhambi hii, na nyinginezo zote, nasikitika 
sana; nataka kuziacha; naomba ghofira ya 
wazi na ruhusa ya kushiriki. 

106 


Kitubio 

11 Ndipo Padre aseme, 

Bwana. wetu Yesu Kristo kwa rehema zake 
nyingi akusamehe makosa yako; na kwa amri 
yake niliyopewa mimi nakughofiri dhambi zako 
zote, kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu, Amin, 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu, ikae nawe daima. Amin. 

1 Kisha amweke pamoja na Wakristo tena; 
na, akiikabili madhbahu amevua kofia yake, 
awaongoze Wakristo wote waltopo wamshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, aseme, 

V Utukufu una Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. 

R7 Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, utaka- 
vyokuwa milele, Amin. 


KUMTENGA ALIYEKATAA KUTUBU 


1 Padre hawezi kumtenga mtu bila kupewa 
idhini ya Askofu. 

Ni heri kila mtu aliye na haki ya kulengwa 
aonywe kwanza Kanisani, hivi, 

Nawajulisheni ya kuwa N. ametenda dhambi 
ya wazi, asikubali kuitubia dhambi yake, Kwa 
hiyo nakusihini tumwombee sana asizidi kue- 
ndelea katika ukaidi wake, asije akaingia katika 
hatari kubwa ya kutengwa na Kanisa la Mungu. 

7 Wala Padre asimtenge mpaka miezi sita 
imekwisha kupita. Ndipo aitangaze habari htot, 

Kwa kuwa YN. ametenda dhambi ya wazi aka- 
kataa kuitubia dhambi yake na kuiacha; 
natangaza ya kuwa ametengwa na Kanisa la 
Mungu, hata aje mwenyewe kujitakia kitubio 
na rehema. - 

107 


Kitubio 


Padre akiisha kumtenga mtu ye yote, ni 
wajibu wake kumwarifu Askofu habari hii na 
sababu yake, kabla hazijapilta siku arobatashara 
tangu mwenye dhambi alipotengwa. 

1 Aidha, na aweke Kanisani, karibu na 
mlango, karatasi iliyoandikwa majina. ya wote 
waliotengwa katika Mtaa wake. 


KUMRUDISHA ALIYETENGWA 


€| Padre aweza kumpa kitubio mara amwonapo 
analo toba la kweli. 

1 Bali aliyetengwa yu katika mamlaka na 
hukumu ya Askofu mwenyewe, wala Padre 
asithubutu kumghofiri aliyetengwa, wala kum- 
rudisha, kabla hajamwarifu Askofu na kupewa 
idhini yake. 

11 Padre na afanye hivi, 

(1) Ampe kitubio kama kawaida. 

(2) Atangaze ya kuwa amezitimiza siku zake 
kama kawaida. 

(3) Akiisha kupewa idhimi ya Askofu, wala 
zuio lisiponenwa na mtu, Padre na amrudishe 
Siku ya Bwana ifuatayo, wakati wa Missa, 
kabla hajawaruhusu Wanafunzi. 

| Padre na aketi juu ya kiti, kati kati, bali 
chini karibu na mlango wa Kanisa, amevaa 
kofia yake na kuipa kisogo madhbahu; mbele 
yake yule aliyetengwa apige magoli, ASEME, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo na maneno na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Zaidi naungama ya kwamba 
nalitenda dhambi ya... 

108 


Kitubio 


Kwa dhambi hii, na nyinginezo zote, nasiki- 
tika sana ; nataka kuziacha ; naomba ghofira 
ya wazi, kufunguliwa kifungo nilichofungiwa, 
na ruhusa ya kushiriki. 

9| Ndipo Padre aseme, 

Bwana wetu Yesu Kristo kwa rehema zake 
nyingi akusamehe makosa yako ; na kwa amri 
yake niliyopewa mimi nakughofiri dhambi zako 
zote, kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Amin. 

Kwa idhini ya Bwana Askofu nakufungulia 
kifungo ulichofungiwa kwa amri ya Kanisa ; 
nakurudisha katika kundi la Wakristo waami- 
nifu; kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu Amin. 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana 
na Roho. Mtakatifu, ikae nawe daima. Amin, 

| Kisha amweke pamoja na Wakristo tena; 
na; akiikabili madhbahu amevua kofia yake, 
awaongoze Wakristo wote waliopo wamshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, aseme, 

V. Utukufu una Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. 

R7. Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, utaka- 
vyokuwa milele. Amin. 


109 


SAKRAMENTI YA TOBA 


$| Kasisi aseme, 

Bwana awemo moyoni mwako na midomoni 
mwako, upate kuungama vema dhambi zako 
zote, kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Amin. 

$1 Mwenye toba aungame hivi, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo na maneno na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Na tangu nilipoungama na 
kupata ghofira, ... ., dhambi zangu ninazo- 
fahamu ndizo hizi... 

Kwa dhambi hizi, na nyinginezo nisizozi- 
fahamu, nasikitika sana; mnataka kuziacha ; 
naomba ghofira kwa Mungu, na kwako, baba, 
nataka kitubio. aa! 

1 Ndipo Kasisi amshauri, ampe kitubio, 
akamghofiri. 

Bwana wetu Yesu Kristo “(aliyeacha katika 
Kanisa lake uwezo wa kuwaghofiri watu wote 
wenye dhambi wanaotubu kwa moyo na 
kumwamini Yeye) kwa rehema zake nyingi 
akusamehe makosa yako; na kwa amri yake 
niliyopewa mimi nakughofiri dhambi zako zote, 
kwa Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. 
Ami. 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana 
na Roho Mtakatifu, ikae nawe daima. Amin. 


# maneno hayo katika vifungo yaweza kuachwa. 
110 


USHIRIKA WA MGONJWA 


| Kasisi, akiisha kunawa mikono, avae kotia 
na stola nyeupe, achukue bursa na ufunguo na 
Kibwela cha kuchukulia Sakramenti, akaende 
madhbahuni. Aipigie goti Sakramenti, akata- 
ndike korporale madhbahuni na kukiweka Kibweta 
juu yake wazi, akakifungue Kijumba, akapige 
goti; kisha akitoe Chombo chenye Sakramenti 
na kukiweka kati ya korporale, "akakiondoe 
kifuniko chake, akapige gott. 

$| Kisha atoe Hostia, moja kwa kila mgonjwa 
atakayeshirikishwa, na kutia katika Kibweta, 
na kukifunga. Avisafishe vidole vyake kwa maji 
yawekwayo tayari, akavifute kwa kileso ; akaki- 
funge Chombo chenye Sakramenti, akakirudishe 
Kijumbani, akakifunge Kijumba, akapige goti. 

$| Kisha akitie Kibweta katika mfuko wake 
wa hariri, kigwe cha mfuko huo akakile shingoni, 
akavue kotta yake na stola, akautte mfuko chini 
ya kassoki yake, akaende zake nyumbani kwa 
mgonjwa ; akifuatana na Mhudumu (astyevalia) 
wa kumchukulia kotia na stola na kitabu na vyo 
vyote atakavyo kwa huduma yake. 

9 Iwapo mgonjwa anakaa karibu na Kanisa 
Kasisi, akiona vema, asiutte mfuko chimi ya 
kassoki, wala asivue kotta. Bali aushike mfuko 
unaoning'ima shingoni kwa mikono yake; 
Mhudumu amtangulhe amevaa nguo za Kanisani, 
achukua mshumaa mkononi na kengele ya 
kuonya watu. Nao wakienda watu 'watonao 
Sakramenti wapige magoli mpaka ipite.” 

ITI 


Ushirika wa Mgonjwa 


Kasisi anapoingia chumbani aseme, 
. Amani iwe nyumbani humu. 

R7. Na kwa watu wote wakaao ndani yake. 

1 Akipenda aweza kunyunyiza maji mataka- 
tifu, kama ilivyoamriwa. (uk. 116.) 

1 Kisha, ikiwa mgonjwa hajaungama, na 
aungamishwe kama kawaida. 

1 Kisha, Mhudumu na mgonjwa waseme, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa 
Watakatifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo, na maneno na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Kwa hiyo nawasihi Wataka- 
tifu wote waniombee, na wewe, baba, uniombee 
kwa Bwana Mungu wetu. 

| Kasisi amjibu, 

Mwenyezi Mungu akurehemu, akusamehe 
makosa yako, akufikishe kwenye uzima wa 
milele. Amin. 

Bwana Mwenyezi na mwenye rehema, akujalie 
masamaha, FM ghofira na ondoleo la dhambi zako. 
Amin. 

| Kisha Kasisi apige goti, akaitwae Hostia, 
akamwonyeshe mgonjwa, akaseme, 

Huyu ndiye Mwana Kondoo wa Mungu, 
azichukuaye dhambi za ulimwengu. 

| Kisha aseme mara tatu, 

Bwana, si stahili yangu Wewe uingie chini 
ya dari yangu ; lakini sema neno tu, na roho 
yangu itapona. 

| Akimshirikisha, aseme, 

Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo ukulinde, 
mwili na roho, hata uzima wa milele, 

I1I2 


Ushirika wa Mgonjwa 


1 Mgonjwa akidhaniwa kuwa kufani, ana- 
poshirikishwa Ushirika wake wa mwisho Kasisi 
aseme hivi, 

Pokea ndugu, chakula hiki cha safari yako, 
Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo : kikulinde 
na adui mwovu na kukufikisha kwenye uzima 
wa milele. 

| Kisha Kasisi aoisafishe vidole vyake kwe 
maji, akavifute kwa kileso, Kisha aseme, 

Tuombe. 


Kama vile Mwokozi wetu Kristo alivyotu- 
agiza, akatufundisha, tunathubutu kusema, 
Baba yetu. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, tuna- 
kushukuru sana kwa kuwa umetulisha chakula 
hiki cha rohoni, Mwili wa Mwana wako Yesu 
Kristo na Damu yake: Tunakuomba, utuo- 
ngezee neema yako ; ili tuyatende yote uliyotu- 
amuru. Kwa Yeye. Aishiye. 

1 Zuu sala hit, mgonjwa akiwa karibu ya kufa. 

Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, tuna- 
kushukuru sana kwa kuwa umemlisha huyu 
ndugu yetu chakula hiki cha rohoni, Mwili wa 
Mwana wako Yesu Kristo na Damu yake: 
Tunakuomba, umjalie aende kwa nguvu ya 
chakula hicho hata akuone katika utukufu 
wako. Kwa Yeye. Aishiye. 

Baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, ikae nawe daima. 
Amrn. 

1 Maji aliyonawia vidole vyake yamwagwe 
motoni mle nyumbani, au katika ardhi nje. 


113 


Ushirika. wa Mgonjwa 


| Kasisi aangalie sana Hostia aichukuayo 
kwa mgonjwa iwe nzima, makombo yasisalie 
Kibwetani. Yakisalia, akirudishe Kibweta Ka- 
nisani, na kukiweka Kijumbani, mpaka atoapo 
Missa tena. 

Wakati wa Missa, akisafishapo Kikombe cha 
Missa, akitoe Kibweta Kijumbani, ayatie ma- 
kombo katika Kikombe kwa kidole chake, akaki- 
tile Kibweta dwai kidogo akaimimine katika 
Kikombe, kisha akitilie Kibweta divai kidogo 
sana na maji mengi kidogo, akayamimine, 
katika Kikombe, akakifute Kibweta kwa kileso 
cha Kikombe. 

$ Bali, ikiwa akihitaji Kibweta tena kabla 
ya Missa kutolewa, aweza kuyatia makombo 
yake katika Chombo chenye Sakramenti Kiju- 
mbani kwa kidole chake, na kuzidi kukisafisha 
kwa kidole tu. Kisha avisafishe vidole kwa maji 
yawekwayo karibu ya Kijumba. Mwisho”wa 
maji hayo ndio kumwagwa katika pisina. 

(| Sakramenti ya Damu ya thamani ya Bwana 
wetu isiwekwe, sembuse kuchukuliwa nje ya 
Patakatifu. 

| Kasisi akiichukua Sakramenti njiani, waji- 
bu wake ni kusema Sala na Zaburi. 

1| Kasisi, akiisha kuweka Sakramenti Kiju- 
mbani aseme, 

Ee Karamu takatifu! Twampokea Kristo ; 
twafanya ukumbusho wa mateso yake ; mioyo 
yetu hujazwa neema; twapewa arabuni ya 
utukufu ujao. 

V. Uliwapa chakula cha mbinguni, 

R7. Ndicho kilicho kitamu. 


114 


Kupakwa Mafuta 


Y. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
R7. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Ee Mungu, umetuachia ukumbusho wa Mateso 
yako katika Sakramenti iliyo ya ajabu : Utujalie, 
tunakusihi, tuziheshimu siri takatifu za Mwili 
na Damu yako ; ili tuyaone daima ndani yetu 
mazao ya ukombozi wako. Uishiye na kumiliki 
pamoja na Mungu Baba, katika umoja wa 
Roho Mtakatifu, Mungu, daima milele na milele, 
Amin. 


SAKRAMENTI YA 
KUPAKWA MAFUTA 


| Nafasi ikitosha, mgonjwa apewe Ghofira 
na Ushirika Ut. kabla ya Kupakwa mafuta, 
(tazama uk. 121.) Lakini st lazima. 


| Sakramenti hii asipewe mu asiyeanza 
kuzitubia dhambi zake, wala asiyebatizwa, wala 
aliyeharimishwa, wala mtoto asiyepata umii wa 
miaka saba, wala mwenye wazimu Mwenye 
hatari ya kufanya matata apakwapo. 

1 Mwenye haki ya kupakwa aweza kupakwa 
ijapokuwa amezima au kurukiwa na akili, 
iwapo Kasisi anajua ya kwamba apenda kupa- 
kwa. 

115 


Kupakwa Mafuta 


Kasisi anapoingia chumbani aseme, 
. Amani iwe nyumbani humu. 
RJ. Na kwa watu wote wakaao ndani yake. 


1 Nafasi ikitosha, Kasisi ampe mgonjwa 
msalaba ili aubusu ; akamnyunyizie maji mata- 
katifu; kisha akawanyunyizie watu wanaohud- 
huria na chumba chote, akisema, 

Ant. Unisafishe, Ee Bwana, 
nami nitakuwa safi : 
mweupe kuliko thuluji. 

Zab. Unirehemu, Ee Mungu : 
ya fadhili zako. 

Utukufu. 

Ant. Unisafishe. 


V. Msaada wetu FA u katika Jina la Bwana. 
. Aliyezifanya mbingu na nchi. 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
. Kilio changu kikufikie, 
Bwana akae nanyi. 
. Akae na roho yako. 


kwa husopo, 
unioshe, nami nitakuwa 


kwa kadiri 


I 
k 
Y. 
R 

Tuombe, 


Utusikie, Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, 


Mungu wa milele : Ukubali kumtuma Malaika. 


wako mtakatifu kutoka mbinguni awajie wote 
wakaao nyumbani humu; awahifadhi, awa- 
burudishe, awaponye na kuwalinda. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


1 Ikiwa nafasi haitoshi, sala hizo zote zisise- 
mwe. 


1 Kisha, ikiwa mgonjwa hajaungama, na au- 
ngamishwe kama kawaida, 
116 


Kupakwa Mafuta 


1 Kisha Mhudumu na mgonjwa waseme, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo, na maneno na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Kwa hiyo nawasihi Wataka- 
tifu wote waniombee, na wewe, baba, uniombee 
kwa Bwana Mungu wetu. 

1 Kasisi amjibu, 

Mwenyezi Mungu akurehemu, akusamehe 
makosa yako, akufikishe kwenye uzima wa 
milele, Amin. 

Bwana Mwenyezi na mwenye rehema, akujalie 
masamaha, > ghofira na ondoleo la dhambi 
zako. Amin. 

| Kisha, awaagize wanaohudhuria wazidi 
kumwombea mgonjwa wakali anapopakwa, aki- 
waonya dua zifaazo kuzitoa. 

| Kisha aseme, 

Kwa Jina la 4 Baba, na 4 Mwana, na Ya 
Roho Mtakatifu, nguvu yote ya Shetani ikome- 
shwe ndani yako kwa kuweka mikono yetu juu 
yako, na kwa maombezi ya Malaika na Malaika 
Wakuu, na Babu na Manabii, na Mashahidi na 
Waungamaji, na Mabikira, na Watakatifu wote. 
Amin. j 

$| Kisha amtie mgonjwa alama ya msalaba 
kwa kidole gumba kimechovywa katika mafuta 
ya Wagonjwa, akisema maneno yaamriwayo 
chini. 

Katika macho (yamefumbwa) 

vH Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, .Bwana akusamehe yote uliyokosa kwa 
kutazama. Amin. 

117 


Kupakwa Mafuta 


Katika masikio 

4 Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, Bwana akusamehe yote uliyokosa kwa 
kusikia. Amin. 


Katika pua 

4 Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, Bwana akusamehe yote uliyokosa kwa 
kunusa. Amin. 


Katika midomo (imefumbwa) 

4 Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, Bwana akusamehe yote uliyokosa kwa 
kuonja na kusema. Amin. 


Katika mikono 

4 Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, Bwana akusamehe yote uliyokosa kwa 
kugusa. Amin. 


Katika miguu 

Mu Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, Bwana akusamehe yote uliyokosa kwa 
kutembea. Amin. 


1 Apake macho katika kope; masikio katika 
ndewe zake; pua pande zote mbili ; midomo yote 
miwili kwa mara moja; mikono kitangani ; 
miguu kwa juu. 


1 Akiisha kumpaka pote, akisafishe kidole 
gumba kwa makombo ya mkate, akanawe. Kisha, 
mkate uchomwe motoni. 


| Kisha Kasisi aseme, 
Bwana, uturehemu, 
Kristo, uturehemu, 
Bwana, uturehemu, 
Baba yetu. 
118 


aa 


Kupakwa Mafuta 


V. Ee Bwana, umwokoe huyu mtumishi 
wako. 

R/. Anayekutumaini Wewe. 

Y. Ee Bwana, umpelekee msaada toka pata- 
katifu pako. 

R7. Na kumtegemeza toka Sayuni. 

. Ee Bwana, uwe kwake ngome yenye 

nguvu. 

R7. Adui asimpate. 

V. Adui asimwonee. 

R7. Wala mwana wa uovu asimtese. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

RB. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Bwana Mungu, uliyenena kwa Mtume wako 
Yakobo: Mtu wa kwenu akiwa hawezi, na 
awaite wazee wa Kanisa wakamwombee, wa- 
kimpaka mafuta kwa Jina la Bwana; na kule 
kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa 
yule, na Bwana atamwinua ; na kama ametenda 
dhambi atasamehewa : Tunakusihi, Mwokozi 
wetu, umburudishe kwa neema ya Roho Mtaka- 
tifu mgonjwa huyu : Umponye jeraha, umsa- 
mehe dhambi, umwondolee huzuni na maumivu 
yote; na kwa rehema yako umrudishie afya 
ya roho na ya mwili ; ili, akifanywa mzima 
tena kwa huruma zako, azirudie kazi zake kwa 
utukufu wako. Uishiye na kumiliki pamoja na 
Mungu Baba, katika umoja wake Yeye huyu 
Roho Mtakatifu, Mungu, daima milele na milele, 
Amin, 


119 


Kupakwa Mafuta 


Tuombe. 


Ee Bwana, tunakusihi, umwangalie huyu 
mtumishi wako N. anayetaabika mwili wake 
kwa ugonjwa huu: Umburudishe roho yake 
uliyoiumba ; ili, akitengenezewa mwenendo 
wake kwa kurudiwa kwako, ajione kwamba 
ameokolewa kwa huruma yako. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


Tuombe. 


Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu 
wa milele, kwa pendo lako kuu watuhifadhi sisi 
viumbe vyako tulipo wagonjwa, ukitumiminia 
neema ya baraka yako : Utusikie tukuombao 
kwa Jina lako, na kwa huruma ukubali ku- 
mwokoa huyu mtumishi wako N. katika ugonjwa 
huu; umpe afya yake, umwinue kwa mkono 
wako, umfanye imara katika kutenda kila lililo 
jema, umlinde kwa uweza wako, umfikishe 
katika Kanisa lako Takatifu akuabudu tena 
mwenye hali ya heri. Kwa Kristo Bwana wetu. 
Amin. 

11 Bali mgonjwa akiwa kufani, Kasisi asika- 
we kumpaka mafuta pasipo sala z0 zote wa sala 
ya ghofira. Aidha, ampake mafuta ya paji la 
uso tu. 

Bwana wetu Yesu Kristo kwa rehema zake 
nyingi akusamehe makosa yako ; na kwa amri 
yake niliyopewa mimi nakughofiri dhambi zako 
zote, kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Amin. 

4 Kwa kupakwa huku, na kwa rehema yake 
kuu, Bwana akusamehe makosa yako yote. 
Amin. 

120 


KAWAIDA YA KUHUDUMIA 
SAKRAMENTI ZA MWISHO 


ZIKITAKIWA ZOTE PAMOJA, MGONJWA AKIWA 
KUFANI 


1 Kasisi anapoingia chumbani aseme, 

V. Amani iwe nyumbani humu. 

R7. Na kwa watu wote wakaao ndani yake, 

9 Kisha watu wote waondoke, mgonjwa aka- 
ungamishwe kama kawaida ikiwezekana; la! 
haiwezekani, Kasisi ampe ghofira tu. 

Bwana wetu Yesu Kristo kwa rehema zake 
nyingi akusamehe makosa yako ; na kwa amri 
yake niliyopewa mimi nakughofiri dhambi zako 
zote, kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Amin. 

1 Ndipo watu waingie tena, na wakipiga 
magoti Mhudumu aseme, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba 
nimekosa sana, kwa mawazo na maneno na 
matendo ; kwa kosa langu, kosa langu, kosa 
langu baya sana. Kwa hiyo nawasihi Wataka- 
tifu wote waniombee, na wewe, baba, uniombee 
kwa Bwana Mungu wetu, 

| Kasisi amjibu, 

Mwenyezi Mungu akurehemu, akusamehe 
makosa yako, akufikishe kwenye uzima wa 
milele. Amin. 

Bwana Mwenyezi na mwenye rehema aku- 
jalie masamaha MA ghofira na ondoleo la dhambi 
zako. Amin, 

I21 


Sakramenti za Mwisho 


“| Kisha Kasisi apige goti, akaitwae Hostia, 
akamwonyeshe mgonjwa, akaseme, 

Huyu ndiye Mwana Kondoo wa Mungu, 
azichukuaye dhambi za ulimwengu. 

| Kisha aseme mara tatu, 

Bwana, si stahili yangu Wewe uingie chini ya 
dari yangu ; lakini sema neno tu, na roho yangu 
itapona. ; 

1 Akimshirikisha, aseme, 

Pokea, ndugu, chakula hiki cha safari yako, 
Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, kikulinde 
na adui mwovu, na kukufikisha kwenye uzima 
wa milele. j ; 

| Kisha Kasisi avisafishe vidole vyake kwa 
maji, akavifute kwa kuieso. Kisha aseme, 

. Bwana akae nanyi. 
R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, tuna- 
kushukuru sana kwa kuwa umemlisha huyu 
ndugu yetu chakula hiki cha rohoni, Mwili wa 
Mwana wako Yesu Kristo na Damu yake: 
Tunakuomba, umjalie aende kwa nguvu ya 
chakula hicho hata akuone katika utukufu wako. 
Kwa Yeye, Aishiye. 

| Kisha aseme, 

Kwa Jina la YH Baba na 4 Mwana na Ha 
Roho Mtakatifu, nguvu yote ya Shetani ikome- 
shwe ndani yako, etc. 

akamwekee mikono yake na kuendelea kum- 
paka mafuta kama vile ilivyoandikwa katika 
Kawaida ya Sakramenti ya Kupakwa Mafuta. 
(uk. 117.) 


122 


; 


KUMWOMBEA MTU ALIYE 
KUFANI 


4| Kasisi anapoingia chumbani aseme, 
V. Amani iwe nyumbani humu. 
. Na kwa watu wote wakaao ndani yake. 
| Nafasi ikitosha, Kasisi ampe mgonjwa 
msalaba ili aubusu; na akipenda aweza ku- 
nyunyiza maji matakatifu, kama ilivyoamriwa. 
(uk. 116.) 
| Kasisi awaagize wote wanaohudhuria wa- 
mwombee mgonjwa, naye mwenyewe aseme sala za 
kumwombea. 
| Kisha aseme Litania hii, wote wanaohu- 
dhuria wamepiga magoti. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Mariamu Mtakatifu, umwombee. 
Enyi Malaika na Malaika Wakuu, mmwombee. 
Habil Baba yetu, umwombee. 
Ibrahimu Baba yetu, umwombee, 
Enyi jamii yote ya wenye haki, mmwombee. 
Yohana Mbatizaji Mtakatifu, umwombee. 
Yusuf Mtakatifu, umwombee. 
Enyi Babu Watakatifu, mmwombee. 
Enyi Manabii Watakatifu, mmwombee. 
Petro Mtakatifu, umwombee., 
123 


Aliye Kufani 


Paolo Mtakatifu, umwombee. 
Andrea Mtakatifu, umwombee. 
Yohana Mtakatifu, umwombee, 
Enyi Mitume na Watunga Injili, mmwombee. 
Enyi Wanafunzi wote wa Bwana Yesu, 
mmwombee. 
Enyi Watoto msio hatia, mimwombee. 
Stefano Mtakatifu, umwombee. 
Lorenzo Mtakatifu, umwombee. 
Enyi Mashahidi wote, mmwombee, 
Gregorio Mtakatifu, umwombee. 
Augustino Mtakatifu, umwombee. 
Enyi Maaskofu wote, mmwombee. 
Enyi Waungamaji wote, mmwombee. 
Benedikto Mtakatifu, umwombee. 
Fransis Mtakatifu, umwombee. 
Enyi Watawa wote, mmwombee. 
Mariamu Magdalene Mtakatifu, wnwombee, 
Luchia Mtakatifu, umwombee. 
Enyi Mabikira wote, mmwombee. 
Enyi Wanawake Watakatifu wote, mmwombee. 
Enyi Watakatifu wote, mmwombee. 
Umwachilie, Bwana. 
Umrehemu. 
Umsamehe, Bwana, 
Umrehemu. 
Umwokoe, Bwana. 
Umrehemu. 
Na ghadhabu yako umwokoe, Bwana. 
Na hatari za kufani umwokoe, Bwana. 
Na kufa kubaya umwokoe, Bwana. 
Na maumivu ya jehanum umwokoe, Bwana. 
Na maovu yote umwokoe, Bwana. 
Na uwezo wa Shetani umwokoe, Bwana, 


124 


Aliye Kufani 


Kwa Kuzaliwa kwako umwokoe, Bwana. 

Kwa Msalaba wako umwokoe, Bwana. 

Kwa Kuteswa kwako umwokoe, Bwana. 

Kwa Kufa kwako umwokoe, Bwana. 

Kwa Kuzikwa kwako umwokoe, Bwana. 

Kwa Kufufuka kwako umwokoe, Bwana. 

Kwa Kupaa kwako wmwokoe, Bwana. 

Kwa neema ya Roho Mtakatifu umwokoe, 
Bwana. 

Saa ya kufa umwokoe, Bwana. 

Siku ile ya hukumu umwokoe, Bwana. 

Sisi wenye dhambi, utusikie, twakusihi. 

Upende kumwachilia, utusikie, twakusihi. 

Upende kumsamehe, utusikie, twakusihi.. 

Upende kumwokoa, utusikie, twakusihi. 

Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 

Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 

Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 

Baba yetu. 

1 Mgonjwa akiwa sasa katika kufariki, sala 
zifuatazo na zisemwe. 

Ondoka, Ee roho ya Kikristo, katika uli- 
mwengu huu, kwa Jina la Mungu Baba Mwenyezi 
aliyekuumba, kwa Jina la Yesu Kristo, Mwana 
wa Mungu aliye hayi, aliyeteswa kwa ajili yako, 
kwa Jina la Roho Mtakatifu aliomo ndani yako. 
Ondoka kwa jina la Malaika na Malaika Wakuu na 
jeshi lote la mbinguni, kwa jina la Babu na Ma- 
nabii, kwa jina la Mitume na Watunga Injili, kwa 
jina la Mashahidi na Waungamaji, Watawa na 
Mabikira, na Watakatifu wote wa Mungu. 

125 


Aliye Kufani 
Ukae tangu leo katika amani, uwe na makao 
yako katika mji mtakatifu. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 

Tuombe. 

Ee Mungu mwenye rehema nyingi, kwa 
wingi wa rehema zako waziondoa dhambi zao 
wote watubuo kwa kweli, hata huzikumbuki 
tena : Umtazame kwa macho yako ya rehema 
huyu mtumishi wako, anayetaka sana masa- 
maha kwako. Umtengenezee, Ee Baba mwenye 
upendo mwingi, kila kilichoharibika kwa hila 
na jeuri za Shetani, au kwa nia yake mwenyewe, 
au kwa udhaifu wa mwili. Umhifadhi na 
kumjalia adumu kuwa katika umoja wa Kanisa 
lako. Utazame toba lake, ukubali machozi 
yake, upunguze maumivu yake. Na kwa kuwa 
anazitumainia rehema zako tu, usimhesabie 
dhambi zake zilizopita, bali umtie nguvu za 
Roho yako Mtakatifu; hata, utakapopenda 
aondoke duniani, umweke katika hali ya neema, 
Kwa kustahili kwake Mwana wako umpendaye, 
Yesu Kristo Bwana wetu. Amin. 

Ndugu yetu tukupendaye, mikononi mwake 
Mwenyezi Mungu tunakuweka, maana u kiumbe 
chake, ili, utakapookoka katika kifungo cha 
dunia hii, umrudie Muumba wako amini, 
aliyekuumba kwa mavumbi ya nchi. Majeshi ya 
Malaika na wailaki roho yako itakapofarakana 
na mwili wako, jamii tukufu ya Mitume na 
wakupokee, jeshi la Mashahidi wavaao mavazi 
meupe na wakukaribishe, kusanyiko ling'aalo 
la Waungamaji na wakuzunguke, Mabikira 
wakiimba kwa furaha na wakutangulie, ukapate 
raha mustarehe kifuani pa Babu. 

I26 


Aliye Kufani 


Uso wake Yesu Kristo ukutokee mpole wenye 
furaha ; akakuwekee mahali miongoni mwao 
walioko mbele zake daima. Mungu akujalie 
usijue kamwe hofu ya giza ya milele. Shetani na 
pepo zote wabaya watoweke mbele yako; 
atetemeke utakapokuja wewe pamoja na Malaika 
wakulindao, akakimbie mbali kwenye mashimo 
ya usiku wa milele. 

Mungu ataondoka, adui zake watatawanyika, 

Nao wamchukiao wataukimbia uso wake. 
Kama moshi upeperushwavyo, 

Ndivyo utakavyowapeperusha ; 

Kama nta iyeyukavyo mbele ya moto, 
Ndivyo wabaya watakavyopotea mbele za 
Mungu. 
Bali wenye haki watafurahi, 

Watashangilia mbele za Mungu. 

Makundi yote ya Jehanum waone haya, wafe- 
dheheke ; 

Vitwana wa Shetani wasithubutu kukupingia 

njia, ; 

Kristo aliyesulibiwa kwa ajili yako akuokoe 
na mateso. 

Kristo aliyekubali kufa kwa ajili yako akuokoe 
na kufa kwa milele. 

Kristo, Mwana wake Mungu aliye hayi, 
akupeleke kwenye majani yameayo ya peponi 
pake; Mchunga aliye mwema akukiri kuwa 
kondoo wake; akughofiri dhambi zako zote, 


, akuweke mkono wake wa kuume katika urithi 


wa wateule wake. 

Umwone Mkombozi wako uso kwa uso, na 
uwepo mbele zake daima, kwa macho ya uheri 
ukaitazame dhahiri Kweli isiyokoma. Na 


127 


Aliye Kufani 


ukiisha kuwekwa huko miongoni mwao walio 
heri, uufurahie utamu wa kumwona Mungu 
milele na milele. Amin. 

Ee Bwana, umpokee mtumishi wako panapo 
wokofu, atakapotumaini kuokoka milele kwa 
rehema zako. Amin. 

Mikononi mwako, Ee Bwana, tunaiweka 
roho ya huyu mtumishi wako YN. tunakusihi, 
Bwana Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu, 
usikatae kumwekea mahali kifuani pa Babu, 
kwa maana ulishuka kutoka mbinguni kwa 
ajili yake na kwa wokofu wake. Umkumbuke, 
Ee Bwana, kiumbe chako, kwa kuwa hakuu- 
mbwa na miungu mingine, bali na Wewe uliye 
peke yako Mungu halisi ; maana hakuna miu- 
ngu mingine ila Wewe, wala kazi iliyo mfano wa 
kazi zako. Uifurahishe, Ee Bwana, roho yake 
mbele zako, wala usiyakumbuke makosa yake. 
Ingawa amekutenda dhambi, hakukukana Wewe, 
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, bali 
amekuamini, na jitihadi kwa Mungu amekuwa 
nayo moyoni, na kwa uaminifu amekuabudu 
Wewe, Mungu, Muumba vitu vyote. 

Usizikumbuke, Ee Bwana, dhambi za ujana 
wake wala ujinga wake, lakini kwa kadiri ya 
rehema zako umkumbuke katika mwanga wa 
utukufu wako. Mbingu na zifunuke kwake; 
Malaika na wamfurahie, Umpokee mtumishi 
wako, Ee Bwana, katika ufalme wako. Mikael 
Mtakatifu, Malaika Mkuu, na amkaribishe, 
Malaika watakatifu wa Mungu na waje kum- 
laki, na kumchukua kwenye mji ule mtakatifu, 
Yerusalemi mpya. Petro Mtume mbarikiwa, 
aliyepewa na Mungu funguo za ufalme wa 
128 


An 


naa AA aa 


Aliye Kufani 
mbinguni, ria aikaribishe,. Paolo Mtakatifu, 
Mtume aliyestahili kuwa chombo kiteule, na 
amsaidie. Yohana Mtakatifu, Mtume mteule 
wa Mungu, aliyefunuliwa siri za mbinguni, na 
amwombee. Mitume wote, waliopewa na Bwana 
mamlaka ya kufunga na kufungua, na was 
mwombee. Watakatifu wote na Wateule wa 
Mungu, waliostahimili mateso katika ulimwengu 
huu kwa ajili ya Jina la Kristo, na wamwombee. 
Ili, akiisha kuokoka katika kifungo cha mwili 
huu wa uharibifu, astahili kufika kwenye 
utukufu wa ufalme wa mbinguni. Kwa neema 
na kustahili kwake Bwana wetu Yesu Kristo ; 
Aishiye na kumiliki pamoja na Baba, katika 
umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, daima milele 
na milele. Amin. ; 


1 Mgonjwa akiwa hasa katika kufariki, wote 
waliopo na wazidi kusali kwa bidii. Mgonjwa 
mwenyewe akiweza—la ! hawezi, Kasisi au mtu 
mwingine—aseme mara nyingi kwa sauli ya 
kusikika, Yesu, Yesu, Yesu, Aidha yafaa pia 
kusema mara kwa mara maneno haya, 

Mikononi mwako, Ee Bwana, naiweka roho 
yangu. | 

Mimi ni wako, Ee Bwana, uniokoe, 

Bwana Yesu, ipokee roho yangu. 

Mariamu Mtakatifu, uniombee. 


11 Mgonjwa akiisha kufariki, sala zifuatazo 
na zisemwe. 
Njoni kumsaidia, Enyi Watakatifu wa Mungu ; 


njoni kumlaki, Enyi Malaika wa Bwana: 
ipokeeni roho yake : ileteni mbele zake Aliye 
juu. 


F 129 


Aliye Kufani 


V. Kristo aliyekuita akupokee : 
wakuchukue kifuani kwa Ibrahimu. 


Malaika 


R7. Ipokeeni roho yake : 'ileteni mbele zake 


Aliye juu. 


V. Raha ya milele umjalie, Ee Bwana : 


nuru ya daima imwangaze. 
Rj. Ileteni mbele zake Aliye juu. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Baba yetu. 
YV. Usitutie majaribuni. 
. Lakini utuokoe na maovu. 
Raha ya milele umjalie, Ee Bwana. 
. Na nuru ya daima imwangaze. 
Ee Bwana, uiokoe roho yake. 
. Na milango ya Jehanum. 
Astarehe katika amani. 
Amin. 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
Kilio changu kikufikie. 
Bwana akae nanyi. 
. Akae na roho yako. 


Ua 


Tuombe, 


na 


Tunakuomba, Ee Bwana, uighofiri roho ya 


huyu mtumishi wako N. aliyefariki katika 
Umsamehe yote 


dunia ili akuishie Wewe: 


aliyokukosa kwa udhaifu wake wa ubinadamu ; 


ukamsafishe kwa huruma zako nyingi. 
Kristo Bwana wetu. Amin. 
130 


Kwa 


KUWAOMBEA WALIOFARIKI 


WAKATI WO WOTE 


4 Kwa Jina la Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Amin. Baba yetu. Salamu, Mari- 


ainNnu. 


Ant. Kama ungehesabu. 


T; 


2. 


3. 


4. 


Zab. 130. 
Toka vilindini nimekulilia, Ee Bwana : 
Ee Bwana, uisikilize sauti yangu. 
Masikio yangu na yaiangalie : 
Sauti ya dua zangu. 
Kama ungehesabu maovu, Ee Bwana: 
Ee Bwana, nani angesimama ? 
Lakini kwako kuna samaha : 
Ili uogopwe. 


. Nimemngoja Bwana, roho yangu imengoja: 


Na neno lake nimelitumainia. 


. Roho yangu inamngoja Bwana kuliko 


walinzi waingojavyo asubuhi : 
Naam, kuliko walinzi asubuhi. 


. Ee Israeli, umtarajie Bwana : 


Maana kwa Bwana kuna fadhili. 


. Na kwake kuna ukombozi mwingi : 


Naye atamkomboa Israeli na maovu 
yake yote. 
Raha ya milele : 
Uwajalie, Ee Bwana. 
Na nuru ya daima : 
Iwaangaze. 


Ant. Kama ungehesabu maovu, Ee Bwana: 
Ee Bwana, nani angesimama ? 


IZI 


Waliofariki 


Y. Ee Bwana, uziokoe roho zao. 
R7. Na milango ya Jehanum. 

V. Wastarehe katika amani. 

R7. Amin. 


| Kisha sala hii, au sala yo yote ya Wafu 
inayohusu, inaweza kusemwa. 


Y. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
Ry. Kilio changu kikufikie, 


Tuombe. 


Ee Mungu, umewaumba waaminifu wote na 
kuwaokoa : Uzijalie roho za watumishi na 
wajakazi wako ondoleo la dhambi zao zote; 
wapewe, kwa sala za pendo, masamaha waliyo- 
yataka siku zote. Uishiye na kumiliki, Mungu, 
milele na milele, Amin. 


V. Raha ya milele uwajalie, Ee Bwana. 

RJ. Na nuru ya daima iwaangaze. 

Wastarehe katika amani. 

R7. Amin. 

| Sala nyingine. 

Uzikubali dua zetu, tunakusihi, Ee Bwana, 
tunazotoa mbele zako kwa ajili ya roho za 
watumishi wako : Uwajalie thawabu ya uzima 
wa milele ; kwa kuwa umewastahilisha kuishi- 
tiki imani ya Kikristo. Uishiye na kumiliki, 
Mungu, milele na milele, Amin. 


Ee Bwana, tunakuomba sala yetu izifalie 
roho za watumishi wako: Upende kuwate- 
nganisha na dhambi zote; na kuwashirikisha 
ukombozi wako. Uishiye na kumiliki, Mungu, 
milele na milele, Amin. 

132 


Waliofariki 


Ee Mungu, Bwana wa rehema : Uziangalie 
roho za watumishi wako waliofariki katika 
dunia ; uwajalie mahali pa kuburudika, furaha 
ya amani, na mwanga wa nuru yako. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Ami, 


Ee Bwana, tunazileta dua zetu kwa ajili ye 
watumishi wako waliofariki katika dunia: 
Uzikubali, tunakusihi; ukawajalie wastahili 
kushirikiana na Watakatifu wako katika utuku- 
fu wa milele, Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


Mwenyezi Mungu, tunakusihi, uziangalie roho 
za watumishi wako waliofariki katika dunia : 
Uwajalie wasafishwe katika dhambi zao ; waka- 
pewe masamaha na raha ya milele, Kwa 
Kristo Bwana wetu. Ami. : 

Ee Mungu, wapenda kuwasamehe wanadamu 
na kuwaokoa : Uzijalie, tunakuomba, roho za 
watumishi wako waliofatiki katika dunia wao- 
mbewe na Mariamu Bikira Mbarikiwa, na Wata- 
katifu wote; wakaufikie ushirika wa furaha 
za milele, Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Ee Mungu, tehema zako hazina kiasi : 
Uzikubali sala zetu za unyenyekevu ; ukawa- 
samehe roho za watumishi wako waliofariki 
katika dunia, kwa kuwa umewapa moyo wa 
kulikiri Jina lako takatifu. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


Mwenyezi Mungu mwenye rehema, uzikubali 
dua zetu : Uziangalie roho za watumishi wako 
waliofariki katika dunia ; na kwa ajili ya Jina 
lako uwasamehe dhambi zao, ukawape furaha 
ya nuru ya milele. Kwa Kristo Bwana wetu. 
Amin, 


133 


Waliofariki 


Kwa Askofu au Kasisi. 

Ee Mungu, ulimkubali mtumishi wako N. 
kuwa Askofu (Kasisi), wa Mwana wako : Usikie 
kuomba kwetu; umjalie furaha pamoja na 
Maaskofu (Makasisi) wako waaminifu. Kwa 
Yeye, Kristo Bwana wetu. Ami. 


Siku ya kufa mtu au ya kuzikwa mtu. 

Tunakuomba, Ee Bwana, uighofiri roho ya 
mtumishi wako N. aliyefariki katika dunia ili 
akuishie Wewe : Umsamehe yote aliyokukosa 
kwa udhaifu wake wa ubinadamu ; ukamsa- 
fishe kwa huruma zako nyingi. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


Siku ya ukumbusho wake. 

Ee Mungu, Bwana wa rehema : Tunamwo- 
mbea kwako mtumishi wako N. ambaye tunam- 
kumbuka mbele zako leo; umjalie mahali pa 
kuburudika, furaha ya amani, na mwanga wa 
nuru yako. Kwa Kristo Bwana wetu. Ami. 


Kwa mtu mmoja aliyefariki. 

Tunakuomba, Ee Bwana, uighofiri roho ya 
mtumishi wako N. umfungulie minyororo ya 
dhambi zake zote: Ili katika utukufu wa 
kiyama afufuke; na kuburudika pamoja na 
Watakatifu na wateule wako. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 

Kwa watu wengi waliofariki. 

Ee Mungu, ni sifa yako kurehemu na kusa- 
mehe siku zote : Uwahurumie roho za watumishi 
wako N. na N. na kuwasamehe makosa yao 
yote; ili wafunguliwe minyororo ya mauti, 
wakastahili kuingia katika uzima. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin, 


134 


Waliofariki 


Kwa baba au mama. 

Ee Mungu, umetuamuru tuwaheshimu baba 
na mama : Kwa wema wako mwingi umrehemu 
baba (mama) yangu,” na kumsamehe makosa 
yake yote ; ili nionane naye tena katika furaha 
ya nuru ya milele. Kwa Kristo Bwana wetu, 
Amin. 


$ Au, wazazi wangu, ukaitumie jumla ya 
wingi. 

Kwa ndugu zetu. 

Ee Mungu, wapenda kuwasamehe wanadamu 
na kuwaokoa : Uwajalie, tunakuomba, wafu 
wetu, ndugu zetu zote wa Mtaa huu, majirani 
zetu, na wote waliotutendea mema, waombewe 
na Mariamu Bikira Mbarikiwa, na Watakatifu 
wote ; wakaufikie ushirika wa furaha za milele. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 


Kwa wote walalao katika kiwanja cha makaburi. 

Ee Mungu, kwa rehema yako roho za waa- 
minifu wastarehe katika amani : Uwajalie watu- 
mishi wako, na wote waliolala katika Kristo 
hapa petu na kila mahali, ondoleo la dhambi 
zao ; ili wafunguliwe hatia zote, na kufurahi 
pamoja nawe daima. Kwa Yeye, Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


135 


KUZIKWA MKRISTO 
AMRI YA KANISA 


1. Mkristo aliyeharimishwa au kutengwa, 
amekufa hajatubu, hana maziko kwetu. 


2. Mkristo aliyejiua hana maziko kwetu. 


3. Iwapo Mkristo hakuupokea Ushirika Uta- 
katifu muda wa mwaka mzima kabla ya kufa 
kwake, hakuma ruhusa ya kumleta Kanisani ; 
bali sala zote zisomwe kaburini. Lakin ikiwa 
amewahi kupokea Sakramenti za Kanisa kufani, 
na aletwe Kanisani kama kawaida. 


SEHEMU YA KWANZA 
1 Sehemu hii isemwe, au Umbwe, Kanisani 
ikiwezekana; la! hatwezekani, tsemwe penye 
kaburi. Ni marufuku matiti asiwekwe mahali 
pake Kanisani pasipo Kasisi, hata ikiwa usiku. 


| Kasisi na wahudumu wake wamlaki maiti 
mlangoni pa Kanisa (au pa kiwanja cha maka- 
buri), wamtangulie kuingia Kanisani (au kwenye 
kaburi). 


1 Ndipo Kasisi aseme, au watu waimbe, 

Mimi najua ya kuwa Mkombozi wangu yu 
hayi, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya 
nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa 
hivi, lakini katika mwili wangu nitamwona 
Mungu. Nami nitamwona mimi nafsi yangu, 
na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine, 
136 


Maziko 


Hatukuja na kitu duniani, tena ni dhahiri ya 
kuwa hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa, 
na Bwana ameondoa ; Jina la Bwana lihimi- 
diwe. 

1 Aya hizi zikiisha, iimbwe, au isomwe, 
Zaburi ifuatayo, watu wangali wanaingia. Waki- 
fika wenye Patakatifu (au penye kaburi), maiti 
awekwe kuelekea mashariki, Kasisi na wahudumu 
wake wakimwelekea maiti. 

| (Zwapo maiti ni Kasisi au Askofu, awekwe 
mbele ya madhbahu, kuelekea magharibi, kukabili 
watu wake aliowachunga; na Kasisi asimame 
kukabili madhbahu). 

Ant. Kama ungehesabu. 

Zab. 39. 

1. Nalisema, Nitazitunza njia zangu : 

Nisije nikakosa kwa ulimi wangu. 
2. Nitajitia kijamanda kinywani : 

Maadam asiye haki yupo mbele yangu. 
3. Nalikuwa sisemi, nalinyamaa kimya : 

Sina faraja, maumivu yangu yakazidi. 
4. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu : 

Na katika kuwaza kwangu moto ukawaka. 
5. Nalisema kwa ulimi wangu : 

Ee Bwana, unijulishe mwisho wangu. 
6. Na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani : 

Nijue jinsi nilivyo dhaifu. 
7. Tazama, umefanya siku zangu kuwa ma- 

shubiri : 

Maisha yangu kama si kitu mbele zako. 

8. Ubatili tu ni kila mwanadamu ingawa 

amesitawi : 
Bin Adamu huenda tu huko na huko kama 
kivuli. 
Ft 137 


Maziko 


-9. Hufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili ; 
Huweka akiba wala hajui ni nani ataka- 
yeichukua. 
10. Na sasa ninangoja nini, Ee Bwana : 
Matumaini yangu kwako. 
11. Uniokoe na maasi yangu yote; 
Usinifanye lawama ya mpumbavu. 
12, Nimenyamaza sitafumbua kinywa changu : 
Maana Wewe ndiwe uliyeyafanya. 
13. Uniondolee pigo lako : 
Kwa uadui wa mkono wako nimeangamia. 
14. Ukimrudi mtu kwa kumkemea : 
Kwa ajili ya uovu wake. 
15. Watowesha uzuri wake kama nondo : 
Ubatili tu ni kila mwanadamu. 
16. Usikie maombi yangu, Ee Bwana, utege 
sikio lako niliapo : 
Usiyanyamalie machozi yangu. 
17. Kwa maana mimi ni mgeni wako : 
Msafiri kama baba zangu zote. 
18. Uniachilie nikunjuke uso : 
Kabla sijaondoka nisiwepo tena. 
Raha ya milele : 
Uwajalie, Ee Bwana. 
Na nuru ya daima : 
Iwaangaze. 
Ant. Kama ungehesabu maovu, Ee Bwana : 
Ee Bwana, nani angesimama ? 
1 du hii, 
Ant, Mifupa uliyoiponda. 


Zab. 51. 


1. Unirehemu, Ee Mungu : 
Kwa kadiri ya fadhili zako. 


138 


Maziko 
Kwa kadiri ya wingi wa rehema zako: 
Uyafute makosa yangu. 
Unioshe kabisa na uovu wangu : 
Unitakase dhambi zangu. 
Maana nimejua mimi makosa yangu : 
Na dhambi yangu i mbele yangu daima. 


. Nimekutenda dhambi Wewe peke yako : 


Na maovu nimefanya mbele za macho 
yako. 
Ili uhesabiwe kuwa una haki unenapo : 
Na kuwa safi utoapo hukumu. 
Mimi naliumbwa katika hali ya uovu: 
Mama yangu alinichukua mimba hatiani. 
Bali wapendezwa na kweli iliyo moyoni : 
Utanijulisha hekima kwa siri, 
Unisafishe kwa husopo nami nitakuwa safi : 
Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko 
thuluji. 


. Unisikize furaha na shangwe : 


Mifupa uliyoiponda ifurahi. 


, Usetiri uso wako usitazame dhambi zangu : 


Uzifute hatia zangu zote. 
Ee Mungu, uniumbie moyo safi : 
Uifanye upya roho yangu ndani yangu. 


. Usinitenge na uso wako: 


Wala Roho yako Mtakatifu usiniondo- 
lee, 


, Unirudishie furaha ya wokofu wako: 


Unitegemeze kwa Roho yako bora. 


. Nitawafundisha wakosaji njia zako : 


Na wenye dhambi watarejea kwako. 


. Uniponye na damu za watu, Ee Mungu, 


Mungu wa wokofu wangu : 
Na ulimi wangu utaiimba haki yako. 


Maziko 


17. Ee Bwana, ufunue midomo yangu : 
Na kinywa changu kitanena sifa zako. 
18. Maana Wewe hupendezwi na dhabihu, kama 
sivyo ningeitoa : 
Walakini huridhii kafara. 
19. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika : 
Moyo uliovunjika na kupondeka, Ee 
Mungu, hutaudharau. 
20, Uitendee mema Sayuni kwa radhi yako : 
Uzijenge kuta za Yerusalemi. 
21. Ndipo utakapopendezwa na dhabihu za 
haki : 
; Na sadaka za kuteketezwa na kafara. 
22. Ndipo watakapotoa ng'ombe : 
Juu ya madhbahu yako. 
Raha ya milele : 
Uwajalie, Ee Bwana. 
Na nuru ya daima : 
Iwaangaze. 

Ani. Mifupa muliyoiponda: na imfurahie 
Bwana. 

| Baada ya Zaburi Kasisi asome sehemu ya 
Msahafu, ndiyo, 

Ndugu: Kristo amefufuka, limbuko lao 
waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa 
na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa 
na mtu. Kwa kuwa katika Adamu wote wanaku- 
fa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. 
Lakini kila mmoja mahali pake; limbuko 
Kristo ; baadaye walio wake Kristo, atakapo- 
kuja. Ndipo palipo mwisho, atakapompa Mungu 
Baba ufalme; atakapobatilisha utawala wote, 
na mamlaka yote, na nguvu. Maana sharti 
amiliki Yeye, hata awaweke maadui wote chini 


140 


Maziko 


ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebati- 
lishwa ni mauti. 
| Hu hu, 

Ndugu : Nisemayo ni haya, ya kuwa nyama 
na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu ; 
wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Anga- 
lieni, nawaambieni siri ; hatutalala wote, lakini 
wote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba 
na kufumbua, wakati wa panda la mwisho ; 
maana panda litalia, na wafu watafufuka, 
wasiwe na uharibifu, na sisi tutabadilika. 
Maana sharti huu wenye uharibifu uvae kuto- 
kuharibika, nao huu wa kufa, uvae kutokufa. 
Basi, uharibifu huu utakapovaa kutokuharibika, 
na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo 
ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, 
Mauti imemezwa kwa kushinda. U wapi, 
mauti, uchungu wako? Ku wapi, kaburi, 
kushinda kwako? Uchungu wa mauti ni 
dhambi, na nguvu za dhambi ni sheria. 
Lakini tumshukuru Mungu, atupaye kushinda 
kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi, ndugu 
wapendwa, mwe imara, msiotikisika, mkizidi 
sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa 
kuwa taabu yenu siyo bure katika Bwana. 

1 Au hii, 

Ndugu: Mkiwa mmefufuka pamoja na 
Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko 
mkono wa kuume wa Mungu, ameketi. Nieni 
yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Kwa maana 
mlikufa, na uzima wenu umefichwa pamoja na 
Kristo katika Mungu. Kristo atakapoonekana, 
aliye uzima wetu, ndipo na ninyi mtaonekana 
pamoja naye katika utukufu. Basi, vifisheni 


I4I 


Maziko 

viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, 
uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, na 
kutamani, ndiyo ibada ya sanamu : kwa ajili ya 
hayo ghadhabu ya Mungu huwafikia wana wa 
kuasi. Katika hayo na ninyi mlitembea zamani, 
mlipoishi katika haya. 


GHOFIRA YA WAFU 

| Baada ya Somo itolewe Missa, au, ikiwa 
hakuna Missa, haya yafuate mara. Walakini 
ikiwa msalisha yu Mwalimu asiseme ila sala 
tu, (uk. 145). 

--$ Missa ikiisha, Kasisi avue kasula yake 
na manipolo, avae kappa nyeusi. 

11 Ikitolewa Missa Kuu, Shemasi mdogo 
achukue msalaba, na Shemasi amsaidie Kasisi, 
akisimama mkono wake wa kushoto. 

9 Mchukua msalaba na wachukua mishumaa 
waende wakasimame penye kichwa cha matiti, 
mbali nacho kidogo, wameikabili madhbahu : 
Kasisi na wahudumu wake, wakichukua chetezo, 
uvumba, na maji matakatifu, wasimame penye 
miguu ya maiti. 

| (Zwapo maiti ni Kasisi, Mchukua msalaba 
asimame upande, kwa kuwa upo msalaba madh- 
bahuni : na Kasisi asimame angali ameikabili 
madhbahu.) 

| Ndipo Kasisi aseme Sala ya kumghofiri maiti. 

Ee Bwana, usimhukumu mtumishi wako, 
maana mbele zako hakuna mtu atakayekuwa 
mwenye haki, isipokuwa wale uliowasafisha 
Wewe, 

Tunakuomba hukumu yako isiwe nzito kwa 
huyu ndugu yetu tunayemweka kwako, kwa 
142 


Maziko 


kukutumaini na kukuomba, tukimkumbuka 
Kristo Yesu, asili ya imani yetu. 

Bali umjalie aiepuke hukumu ya ukali kwa 
ukarimu wako, kwa maana alipokuwa hayi 
alitiwa muhuri yako Wewe, Utatu Mtakatifu ; 
Uishiye na kumiliki, Mungu, milele na milele, 
Amin. 

$ Marufuku Sala hii isibadiliwe neno, hata 
walu wengi wakiwa wanazikwa siku moja. 

Ndipo aseme, au watu waimbe, 

. Uniokoe, Ee Bwana, na mauti ya. milele 
kunako siku ile ya hofu": mbingu na nchi 
zitakapotikisika : utakapokuja kuuhukumu 
ulimwengu kwa moto. 

R7. Uniokoe, Ee Bwana, na mauti ya milele 
kunako siku ile ya hofu: mbingu na nchi 
zitakapotikisika : utakapokuja kuuhukumu 
ulimwengu kwa moto. 

V. Nimeingia hofu, ninatetemeka” : hata 
hukumu iwekwe, ghadhabu ikaonekane. j 

R7. Mbingu na nchi" zitakapotikisika : 

Y. Siku ile ya ghadhabu, shida, na huzuni"; 
siku ya uchungu mwingi. i 

R7. Utakapokuja” kuuhukumu ulimwengu 
kwa moto. 

YV. Raha ya milele uwajalie, Ee Bwanafr : 
na nuru ya daima iwaangaze. 

, Uniokoe, Ee Bwana, na mauti ya milele 
kunako siku ile ya hofu": mbingu na nchi 
zitakapotikisika : utakapokuja kuuhukumu 
ulimwengu kwa moto. 

| Huko nyuma, walu waanzapo R. ya 
mwisho, Kasisi atie uvumba katika chetezo, 
ambariki kama kawaida, 

143 


Maziko 


1 Kisha Hmbwe, au isemwe, 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 

11 Kisha Kasisi aanze, 

Baba yetu. (kimoyomoyo...) 

1. Ndipo Kasisi amnyunyizie maili maji na 
kumfukizia uvumba. Kwanza akitwae kinyunyi- 
zo, awinamie msalaba ulio kichwani pa maiti, 
aende na mchukua maji wakasimame upande wa 
kaskazini, Kasisi akamnyunyizie maili mara 
tatu, yaani, miguuni, kifuani, na kichwani ; 
kisha apite kwenye kichwa chake, akasimame 
upande wa kusini, akafanye yayo hayo. Kisha 
arudie mahali pake, akampe mhudumu kinyu- 
nyizo, akakitwae chetezo, na kumfukizia maili. 
Atamfukizia vile alivyomnyunyizia, akisimama 
pande zote mbili za jeneza na kumfukizia miguu, 
kifua, na kichwa. 


Iwapo hapana nafasi ya kuzunguka jeneza, 
Kasisi aweza kusimama mahali pake na kufanya 
kazi hit, akimnyunyizia maiti na kumfukizia 
mara tatu. Na kawaida hii ya kusimama ishikwe 
kila inaposemwa sala hit penye kaburi, 


Kisha Kasisi aseme, 
Usitutie majaribuni. 
. Lakini utuokoe na maovu. 
Ee Bwana, uiokoe roho yake. 
. Na milango ya Jehanum. 
Astarehe katika amani. 
. Amin. . 
Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
. Kilio changu kikufikie, 


uuinunii 


l4 


Maziko 
Y. Bwana akae nanyi. 


R7. Akae na roho yako. 
Tuombe. 


Ee Mungu, ni sifa yako kurehemu na kusamehe 
siku zote : Tunakuomba dua yetu kwa unye- 
nyekevu, kwa ajili ya roho ya huyu mtumishi 
wako N. uliyemruhusu afariki katika dunia 
hii ; usimtie katika mikono ya adui yake, wala 
usimsahau milele; bali uamuru akaribishwe 
na Malaika zako Watakatifu, asikose kufika 
kwetu Peponi; na kwa kuwa amekutumaini 
na kukuamini asione adhabu za daima, bali 
apewe furaha za milele, Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 

< Ndipo maiti achukuliwe kwenda kaburini. 

$| Njiani ni heri watu waimbe Litania ya Mfu 
na Zaburi, kama Zaburi 6, 32, 69, 102, 130, 143. 
Ikiwa haiwezekani kwimba, zisomwe na Kasisi. 


| Haifai kuimba, wala kusema, maneno ya 
Dini penye watu wengi wasio Dir yetu. Basi 
katika njia zenye watu wengi yafaa maiti achu- 
kuliwe kimya, mtu asiseme Na MWENZziwWe. 

| Zwapo Askofu ameruhusu Litania au Nyi- 
mbo nyingine zimbwe njiani, basi na ziimbwe 
hapo badala ya Zaburi zilizoamriwa. 


SEHEMU YA PILI 


Ikiwa kiwanja cha makaburi hakijawekwa 
wakfu, Kasisi na aliweke wakfu kaburi lililo- 
chimbwa, akaseme, 

145 


Maziko 
Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, kwa rehema zako watu 
wako walioifariki dunia hustarehe : Upende 
kulibariki kaburi hili, umweke Malaika wako 
alilinde; umjalie huyu ndugu yetu, ambaye 
tunauzika mwili wake humu, afunguliwe mi- 
nyororo ya dhambi zake zote, akapate furaha ya 
milele kwako, pamoja na Watakatifu wako wote. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

9 Kisha, maiti angali analala katika jeneza, 
41mbwe BENEDICTUS. ; ka 
4 Huko nyuma Kasisi amnyunyizie mai, 
na kaburi lake, akamfukizie, yeye na kaburi lake. 
Kisha maiti atiwe kaburini. 

< Kazi hizi zote zimalizike kabla BENEDICTUS 
haijaisha kuimbwa. 

Ant. Mimi ni ufufuo na uzima. 

Benedictus. 
1. Atukuzwe Bwana, Mungu wa Israeli : 
Kwa kuwa amewajia watu wake na 
kuwakomboa. 
2. Ametuondokeshea wokofu wa nguvu: 
Katika nyumba ya Daudi mtumishi wake, 
3. Kama alivyosema tangu mwanzo : 


Kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. 


4. Tuokolewe na adui zetu : 


Na katika mikono yao wote wanaotu-, 


chukia. 
5. Ili kuwatendea rehema baba zetu : 
Na kukumbuka agano lake takatifu. 
6. Uapo aliomwapia Ibrahimu, baba yetu : 
Ya kwamba atatujalia sisi. 
7. Tukiokoka mikononi mwa adui zetu ; 
Tumwabudu pasipo hofu, 
1406 


Maziko 


8. Katika utakatifu na kwa haki : 
Mbele zake siku zetu zote. 
9. Na wewe nawe Mtoto, utakwitwa nabii wake 
Aliye juu : 
Kwa maana utatangulia mbele ya uso 
wake Bwana, ufanyize njia zake, 
10. Uwajulishe watu wake wokofu : 
Zikiondolewa dhambi zao. 
11. Kwa rehema zake Mungu wetu: 
Kwazo mwangaza wa juu umetujia. 
12. Kuwaangaza wakaao katika giza na uvuli 
wa mauti : 
Na kuelekeza miguu yetu mnamo njia 
ya amani. 
Raha ya milele : 
Uwajalie, Ee Bwana. 
Na nuru ya daima : 
Iwaangaze. 

Ant. Mimi ni ufufuo na uzima ; aniaminiye 
Mimi, ijapo afe, atakuwa ataishi: na kila 
mwenye uzima na kuniamini Mimi hatakufa 
kabisa hata milele, 

| Wazishi wakiisha kutoka kaburini, Kasisi 
ASEME, ; 

Mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si 
nyingi, naye amejaa taabu. Huota, hukatwa 
kama majani, hupita kama kivuli, wala hakai. 

Kati ya uzima tu katika kufa : tutake msaada 
kwa nani, ila kwako Wewe, Bwana, uliye na 
haki. kutukasirikia kwa dhambi zetu ? 

Lakini, Ee Mungu uliye Mtakatifu, Bwana 
mwenye uweza, Mwokozi Mtakatifu mwenye 
rehema, usituache katika maumivu machungu 
ya mauti ya milele, 


147 


Maziko 


Wajua, Ee Bwana, siri za mioyo yetu ; usizibe 
masikio yako ya rehema tunapokuomba : utua- 
chilie, Ee Mungu uliye Mtakatifu, Bwana mwenye 
uweza, Mwokozi Mtakatifu mwenye rehema, 
Mhukumu mwema wa milele, usituache saa yetu 
ya mwisho kufarakana nawe. 

Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa, kwa 
rehema zake nyingi, kujitwalia roho ya huyu 
ndugu yetu mpendwa N. aliyefariki, sisi tunau- 
weka mwili wake chini ya nchi: udongo kwa 
udongo, (hapa wazishi watie mavumbi kidogo 
mara tatu) majivu kwa majivu, mavumbi kwa 
mavumbi ; kwa tumaini thabiti, pasipo shaka, 
la Ufufuo wa uzima wa milele, kwa Bwana wetu 
Yesu Kristo ; atakayeubadili mwili wetu wa 
unyonge, upate kufanana na mwili wake wa 
utukufu, kwa uweza ule awezao kuvitiisha hata 
na vitu vyote chini yake. 

Bwana, umrehemu. 
Kristo, umrehemu. 
Bwana, umrehemu. 
Baba yetu. 


“Y. Usitutie majaribuni. 

R7. Lakini utuokoe na maovu. 
V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, kwako waishi roho zao 
waifarikio dunia katika Bwana, na kwako roho 
za waaminifu, wakitolewa katika mzigo wa 
mwili huu, wanakaa katika furaha na kustarehe: 
Tunamwombea huyu ndugu yetu mpendwa N. 
aliyetoka katika taabu za dunia hii ya dhambi, 
148 


.. KA AAA ASA 


AA 


Maziko 
aone furaha hiyo na kustarehe. Tunakusihi upe- 
nde, kwa wema wa neema yako, kuitimiza 
upesi hesabu ya wateule wako, na kuuhimiza 
ufalme wako ; ili sisi, pamoja nao wote waliofa- 
riki wenye imani ya kweli ya Jina lako takatifu, 
tupate mwisho mkamilifu, na raha ya mwili 
na ya roho, katika utukufu wako wa milele. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

V. Raha ya milele umjalie, Ee Bwana. 

RJ. Na nuru ya daima imwangaze. 

Astarehe katika amani. 

R7. Amin, 

Roho yake na roho za waaminifu wote walio- 
fariki kwa rehema ya Mungu wastarehe katika 
amani. 

RJ. Amin. 

1| Nyimbo zimekatazwa zistimbwe ila nyimbo 
zilizoamriwa kuimbwa mtani. 


KUZIKWA MTOTO MCHANGA 
ALIYE MKRISTO 


Yaani, asiyetimiza maka saba umri wake. 


SEHEMU YA KWANZA 


$ (1) Itumike rangi nyeupe na mishumaa 
meupe; tena ni desiwri kichwa cha msalaba 
kichukuliwe peke yake bila fimbo yake. Zikipi- 
gwa kengele, zisipigwe kwa namna ya huzuni. 

(2) Uvumba na maji matakatifu visitumike 
Kanisani, bali vitumike kaburini tu. 

(3) Hakuna Missa wala Sala ya kumghofiri 
maiti. 

149 


'Maziko 


9 Kasisi na wahudumu wake wamlaki maili 
“mlangoni pa Kanisa, wamtangulie “kwingia 
Kanisani, 

$1 Ndipo Kasisi aseme, au watu waimbe, 

Mimi najua ya kuwa Mkombozi wangu yu 
hayi, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya 
nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, 
lakini katika mwili wangu nitamwona Mungu. 
Nami' nitamwona mimi nafsi yangu, na macho 
yangu yatamtazama, wala si mwingine. 

Hatukuja na kitu duniani, tena ni dhahiri ya 
kuwa hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa, 
na Bwana ameondoa ; Jina la Bwana lihimi- 
diwe. 

Ant, Atapokea. 


Zab. 2 


1. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana : 
Dunia na wote wakaao ndani yake. 
2. Maana Yeye ndiye aliyeiweka misingi yake 
| juu ya bahari : 
Na juu ya mito ya maji aliithubutisha. 
3. Ni nani atakayepanda katika mlima wa 
Bwana: 
Ni nani atakayesimama katika patakatifu 
pake. 
4. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, 
asiyeiinua roho yake kwa ubatili : 
Wala hakuapa kwa hila. 
5. Atapokea baraka kwa Bwana : 
Na haki kwa Mungu wa wokofu wake. 
6. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao : 
Wakutafutao uso wako, Ee Mungu wa 
Yakobo. 


150 


Maziko 


7. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inu- 
keni, enyi malango ya milele ; 
Mfalme wa utukufu apate kuingia. 
8. Ni nani Mfalme wa utukufu : 
Bwana mwenye nguvu na uhodari, Bwana 
hodari wa vita. 
9. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, naam, 
viinueni, enyi malango ya milele ; 
Mfalme wa utukufu apate kuingia. 
10. Ni nani huyu Mfalme wa utukufu : 
Bwana wa majeshi, ndiye Mfalme wa 
utukufu. 
Utukufu una Baba na Mwana: 
Na Roho Mtakatifu. 
Ulivyokuwa mwanzo : 
Ulivyo sasa, utakavyokuwa milele. Amin. 
Ant. Atapokea baraka kwa Bwana, na haki 
kwa Mungu wa wokotu wake: hiki ndicho 
kizazi cha wamtafutao Bwana. 


| Kisha Kasisi asome, 

Ndugu: Wako mbele ya kiti cha enzi cha 
Mungu, nao wanamtumikia mchana na 
usiku katika hekalu lake, na Yeye aketiye 
katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu 
yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona 
kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo 
yote, Kwa maana Mwana Kondoo aliye kati kati 
ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza 
kwenye chemchemi za maji yenye uhayi, na 
Mungu atayafuta machozi yote katika macho 
yao. 

V. Bwana akae nanyi. 

R7. Akae na roho yako. 


I5I 


Maziko 
Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, umeahidi kuwapa uzima 
wa milele watoto Wakristo waliofariki katika 
dunia kabla hawajakukosa : Utujalie na sisi 
tuone furaha ya milele ; pamoja na huyu mtoto 
wako. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. j 

9 Ndipo maiti achukuliwe kwenda kaburini. 


SEHEMU YA PILI 


€| Maiti na kaburi hunyunyiziwa maji mata- 
katifu, na kufukiziwa uvumba kama kawaida. 

$ Huko nyuma waimbe, 

Ant, Vijana. 


Zab. 134. 


1. Mhimidini Bwana : 
Enyi watumishi wa Bwana wote pia. 
2. Ninyi mnaosimama usiku : 
Katika nyumba ya Bwana. 
3. Painulieni patakatifu mikono yenu : 
Kamhimidini Bwana. 
4. Bwana akubariki toka Sayuni : 
Aliyezifanya mbingu na nchi. 
Utukufu. 
. Ant. Vijana waume na wanawali, wazee na 
watoto : na walisifu Jina la Bwana. .. 

1 Wazishi wakiisha kutoka kaburini, Kasisi 
ASEME, ; 

Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa, kwa 
tehema zake nyingi, kujitwalia roho ya huyu 
ndugu yetu mpendwa N. aliyefariki, sisi tunau- 
weka mwili wake chini ya nchi: udongo kwa 
udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa 
mavumbi : kwa tumaini thabiti, pasipo shaka, 
152 


aa 


Maziko 


la Ufufuo wa uzima wa milele, kwa Bwana wetu 
Yesu Kristo ; atakayeubadili mwili wetu wa 
unyonge, upate kufanana na mwili wake wa 
utukufu, kwa uweza ule awezao kuvitiisha hata 
na vitu vyote chini yake. 
Bwana, uturehemu. 
Kristo, uturehemu. 
Bwana, uturehemu. 
Baba yetu. 
Y. Usitutie majaribuni. 
R7. Lakini utuokoe na maovu. 
V. Bwana akae nanyi. 
RJ. Akae na roho yako. 


Tuombe. 

Mwenyezi Mungu, umemkubali huyu mtoto 
wako akae nawe Peponi : Tunakushukuru kwa 
rehema zako zisizo kiasi; utujalie na sisi 
tuonane naye tena katika utukufu wako. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 

V. Bwana akae nanyi. 

Rj7. Akae na roho yako. 

V. Utukufu una Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. 

R7. Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, utaka- 
vyokuwa milele, Amin. 

V. Waacheni watoto wachanga waje kwangu. 

RJ. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao, 

Mwenyezi Mungu atujalie sisi, pamoja na 
watu wake wote waliofariki, tufurahi mbele zake 
milele. 

R7. Amin. 

1 Missa ya wafu isisemwe kwa ajili ya mtoto 
mchanga; lakini ikitakiwa Missa, siku yenye 
ruhusa isemwe Missa ya Malaika. 


153 


KUZIKWA MWANAFUNZI 


1 Uvumba na maji matakatifu visitumike ; 
wala isisemwe sala yo yote isiyoandikwa chini. 

$ Ndipo Msalisha aseme, 

Mimi najua ya kuwa Mkombozi wangu yu 
hayi, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya 
nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa 
hivi, lakini katika mwili wangu nitamwona 
Mungu. Nami nitamwona mimi nafsi yangu, na 
macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. 

Hatukuja na kitu duniani, tena ni dhahiri ya 
kuwa hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa, 
na Bwana ameondoa ; Jina la Bwana lihimidiwe. 

Ant. Kama ungehesabu. 

Zab. 39. 

1. Nalisema, Nitazitunza njia zangu : 

Nisije nikakosa kwa ulimi wangu. 
2. Nitajitia kijamanda kinywani : 

Maadam asiye haki yupo mbele yangu. 
3. Nalikuwa sisemi, nalinyamaa kimya : 

Sina faraja, maumivu yangu yakazidi. 
4. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu : 

Na katika kuwaza kwangu moto ukawaka. 

5, Nalisema kwa ulimi wangu : 

Ee Bwana, unijulishe mwisho wangu. 

6. Na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani : 

Nijue jinsi nilivyo dhaifu. 
7. Tazama, umefanya siku zangu kuwa ma- 
shubiri : 
Maisha yangu kama si kitu mbele zako. 


154 


Maziko 


8. Ubatili tu ni kila mwanadamu ingawa 
amesitawi : 
Bin Adamu huenda tu huko na huko 
kama kivuli. 
9. Hufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili : 
Huweka akiba wala hajui ni nani ataka- 
yeichukua. 
IO. Na sasa ninangoja nini, Ee Bwana : 
Matumaini yangu kwako. 


II. Uniokoe na maasi yangu yote : 
Usinifanye lawama ya mpumbavu. 
12. Nimenyamaza sitafumbua kinywa changu : 
Maana Wewe ndiwe uliyeyafanya. 
13. Uniondolee pigo lako : 
Kwa uadui wa mkono wako nimeangamia. 
14. Ukimrudi mtu kwa kumkemea : 
Kwa ajili ya uovu wake. 
15. Watoweshe uzuri wake kama nondo: 
Ubatili tu ni kila mwanadamu. 
16. Usikie maombi yangu, Ee Bwana, utege 
sikio lako niliapo : 
Usiyanyamalie machozi yangu. 
17. Kwa maana mimi ni mgeni wako: 
Msafiri kama baba zangu zote. 
18. Uniachilie nikunjuke uso: 
Kabla sijaondoka nisiwepo tena. 
Raha ya milele : 
Uwajalie, Ee Bwana. 
Na nuru ya daima : 
Iwaangaze. 
Ani. Kama ungehesabu maovu, Ee Bwana : 
Ee Bwana, nani angesimama ? 


155 


Maziko 


1 Kisha Msalisha asome, 

Ndugu: Kristo amefufuka, limbuko lao 
waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa 
na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa 
na mtu. Kwa kuwa katika Adamu wote wana- 
kufa, kadhalika na katika Kristo wote wata- 
huishwa. Lakini kila mmoja mahali pake ; 
limbuko Kristo ; baadaye walio wake Kristo, 
atakapokuja. Ndipo palipo mwisho, ataka- 
pompa Mungu Baba ufalme ; atakapobatilisha 
utawala wote, na mamlaka yote, na nguvu. 
Maana shaiti amiliki Yeye, hata awaweke 
maadui wote chini ya miguu yake. Adui wa 
mwisho atakayebatilishwa ni mauti. 

$| Maiti akiwekwa kaburini watu wasimame 
kimya, wakimwombea kimoyomoyo. 

| Wazishi wakiisha kutoka kaburini, Msalisha 
Aseme, 

Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa, kwa 
rehema zake nyingi, kujitwalia roho ya huyu 
ndugu yetu mpendwa aliyefariki, sisi tunauweka 
mwili wake chini ya nchi : udongo kwa udongo, 
majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi : 
hata siku ya kiyama. 

Tuombe. 

Mwenyezi Mungu, tunakuomba umwangalie 
kwa rehema huyu ndugu yetu mpendwa asiye- 
wahi kubatizwa : Umjalie asifungiwe mlango 
wa mbinguni ; bali apate kibali machoni pako. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Mwokozi wa ulimwengu, uliyetukomboa kwa 
Msalaba wako, na kwa Damu yako ya thamani, 
utuokoe, utusaidie, tunakusihi kwa unyenyekevu, 
Ee Bwana, 

150 


Ua 


SALA ZA KANUNI 


AMBAZO YAMFAA KILA MKRISTO AZIJUE 


| Sala hizi zisemwe kama zilivyoandikwa 
hapa chini. Kama zimeandikwa vinginevyo 
katika vitabu vingine vya Kanisa letu, vle vitabu 
na KWA kwa kanuni hi. 

. BABA YETU. . 

Baba yetu, uliye mbinguni; Jina lako 
takatifu litukuzwe, Ufalme wako uje, Mapenzi 
yako yatimizwe, Hapa duniani kama huko 
mbinguni. Utupe leo riziki zetu. Utusamehe 
makosa yetu, Kama sisi tunavyowasamehe 
waliotukosa. Usitutie majaribuni, Lakini utuokoe 
na maovu, Amin. 

2. SALAMU, MARIAMU. 

Salamu, Mariamu, umejaa neema, Bwana yu 
pamoja nawe; umebarikiwa kuliko wanawake 
wote ; na Yesu, uzao wa tumbo lako, amebariki- 
wa. Mariamu Mtakatifu, Mama wa Mungu, 
utuombee sisi wenye dhambi, sasa, na saa ya 
kufa kwetu. Amin. 

3. NAMWAMINI MUNGU. 

Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba 
mbingu na nchi. 

Na Yesu Kristo, Mwana wake pekee, Bwana 
wetu, Aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa 
Roho Mtakatifu, Akazaliwa na Bikira Mariamu, 
Akateswa zamani za Pontio Pilato, Akasulibiwa, 
Akafa, Akazikwa, Akashuka mahali pa wafu; 
Siku ya tatu akafufuka, Akapaa mbinguni, 
Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba 
Mwenyezi ; Kutoka huko atakuja kuwahukumu 
watu wahayi na wafu. 


157 


Sala za Kanuni 


Namwamini Roho Mtakatifu ; Kanisa Taka- 
tifu, Katholiko; Ushirika wa Watakatifu ; 
Ondoleo la dhambi; Kiyama ya mwili, Na 
uzima wa milele. Amin. 


4. ROHO YA KRISTO. 

Roho ya Kristo, initakase. 

Mwili wa Kristo, uniponye. 

Damu ya Kristo, inifurahishe. 

Maji ya ubavu wa Kristo, yanioshe. 
Mateso ya Kristo, yanifariji. 

Yesu mwema, unisikie. 

Ndani ya jeraha zako unifiche. 
Usiniache nitengane nawe. 

Na yule adui mwovu unilinde. 

Saa ya kufa kwangu uniite.” 
Uniambie nije kwako. 

Nikusifu pamoja na Watakatifu wako. 
Milele na milele. Amin. 


5. MWENYEZI MUNGU AHIMIDIWE. 

Mwenyezi Mungu ahimidiwe. 

Jina lake takatifu lihimidiwe. 

Yesu Kristo, Mungu kweli na Mwanadamu 
kweli, ahimidiwe. 

Jina takatifu la Yesu lihimidiwe, 

Moyo wake mtakatifu uhimidiwe. 

Yesu Kristo, aliomo katika Sakramenti 
Takatifu, ahimidiwe, 

Roho Mtakatifu, Mfariji, ahimidiwe. 

Mama wa Mungu, Mariamu Mtakatifu, asifiwe. 

Jina la Mariamu, Bikira na Mama, lisifiwe. 

Ahimidiwe Mungu kwa ajili ya Malaika zake 
na Watakatifu wake. Amin. 
158 


Sala za Kanuni 

6. KUOMBEA WAFU. 

Roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu 
wastarehe katika amani. Amin. 

7. UTUKUFU UNA BABA. 

Utukufu una Baba na Mwana na Roho 
Mtakatifu. Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, 
utakavyokuwa milele. Amin. 

8. NAUNGAMA, 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa Wata- 
katifu wote, na kwako, baba, ya kwamba nime- 
kosa sana, kwa mawazo, na maneno, na matendo; 
kwa kosa langu, kosa langu, kosa langu baya 
sana, Kwa hiyo nawasihi Watakatifu wote 
waniombee, na wewe, baba, uniombee kwa 
Bwana Mungu wetu. 

9. Bwana Yesu, unishike mkono, nisitende 
dhambi. 

10. Mungu Roho Mtakatifu, uniongoze, hata 
nimwone Bwana Yesu uso kwa uso. 

II. MALAIKA WA BWANA. 

Malaika wa Bwana alimhubiri Mariamu : 
naye akachukua mimba kwa uweza wa Roho 
Mtakatifu. Salamu, Mariamu. etc. 

Tazama, mimi mjakazi wa Bwana: na iwe 
kwangu kwa nenolako. Salamu, Mariamu. etc. 

Neno alifanyika mwili : akakaa kwetu. Sa- 
lamu, Mariamu. etc. 

V. Utuombee, Mama Mtakatifu wa Mungu. 

R/. Tustahili kupewa ahadi za Kristo. 


Tuombe. 


Bwana, tunakusihi, utupe kwa ukarimu 
neema yako : Ili sisi tuliojua kwa ujumbe wa 
malaika habari: ya kutwaa mwili kwake Yesu 


159 


Sala za Kanuni 


Kristo Mwana wako ; kwa tisalaba ha mateso 
yake tuletwe mpaka utukufu wa ufufuo wake. 
Kwa Yeye, Kristo Bwana wetu. Amin. 

12. MALKIA WA MBINGU. 

Malkia wa mbingu, furahi. Haleluya. 

Uliyemchukua tumboni, Haleluya. 

Kafufuka alivyoahidi. Haleluya. 

Kwa Mungu na utuombee. Haleluya. 

V. Furahi, shangilia, Ee Bikira Mariamu. 
Haleluya. 

RJ. Maana hakika Bwana amefufuka. Hale- 
luya. j 

Tuombe. 


Ee Mungu, umewafurahisha wanadamu wote 
kwa kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo 
Mwana wako: Tunakuomba tupewe furaha 
ya uzima wa milele ; tukisaidiwa kwa sala za 
Bikira Mariamu aliyemzaa. Kwa Yeye, Kristo 
Bwana wetu. Amin, 

13: MWOKOZI WA ULIMWENGU. 

Mwokozi wa ulimwengu, uliyetukomboa kwa 
Msalaba wako, na kwa Damu yako ya thamani, 
utuokoe, utusaidie, tunakusihi kwa unyenyekevu, 
Ee Bwana. 

14. AHIMIDIWE YESU. 

Ahimidiwe Yesu Kristo, na kusifiwa, na 
kutukuzwa milele; ameketi katika kiti chake 
cha enzi mbinguni, naye yumo katika Sakramenti 
yake Takatifu madhbahuni. 


Imprinted in Great Britain at the 
Mayfower Press, Plymourh, for the 
Society of S$, Peter €7 Paul, Lid, 


